พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 1 
พระอภิธรรมปิฎก 
เล่ม ๓ 

ธาตุ-ปุคคลบัญญัติปกรณ์ 

ขอนอบน้อมแด'พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

มาติกา 

๑. นยมาติกา ๑๔ นัย 

[๑] ๑. สงฺคโห อสงฺคโห การสงเคราะห์ได้การสงเคราะห์ไม , ได้ 

๒. สงฺคหิเตน อสงฺคหิตํ ธรรมที่สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธรรมที่สงเคราะห์ได้ 

๓. อสงฺคหิเตน สงฺคหิตํ ธรรมที่สงเคราะห์ได้ด้วยธรรมที่สงเคราะห์ไม่ได้ 

๔. สงฺคหิเตน สงฺคหิตํ ธรรมที่สงเคราะห์ได้ด้วยธรรมที่ที่สงเคราะห์ได้ 

๕. อสงฺคหิเตน อสงฺคหิตํ ธรรมที่สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยธรรมที่สงเคราะห์ไม , ได้ 

๖. สมฺปโยโค วิปุปโยโค การประกอบได้ การประกอบไม , ได้ 

๗. สมฺปยุตุเตน วิปุปยุตุตํ ธรรมที่ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมที่ประกอบได้ 

๘. วิปุปยุตเตน สมฺปยุตุตํ ธรรมที่ประกอบได้ด้วยธรรมที่ประกอบไม , ได้ 

๙. สมฺปยุตุเตน สมฺปยุตุตํ ธรรมที่ประกอบได้ด้วยธรรมที่ประกอบได้ 

๑๐. วิปุปยุตเตน วิปุปยุตุตํ ธรรมที่ประกอบไม่ได้ด้วยธรรมที่ประกอบไม , ได้ 

๑๑. สงฺคหิเตนสมฺปยุตุตํ ธรรมที่ประกอบได้ธรรมที่ประกอบไม , ได้ ด้วย 

วิปุปยุตุตํ ธรรมที่สงเคราะห์ได้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 2 

๑๒. สมฺปยุตุเตน สงฺคหิตํ 

ธรรมที่สงเคราะห์ได้ ธรรมที่สงเคราะห์ไม , ได้ 

ด้วย 

อสงฺคหิตํ ธรรมที่ประกอบได้ 


๑๓. อสงฺคหิเตน สมฺปยุตุตํ 

ธรรมที่ประกอบได้ ธรรมที่สงเคราะห์ไม , ได้ 

ด้วย 

วิปฺปยุตฺตํ 

ธรรมที่สงเคราะห์ไม , ได้ 


๑๔. วิปฺปยุตุเตน สงฺคหิตํ 

ธรรมที่สงเคราะห์ได้ ธรรมที่สงเคราะห์ไม , ได้ ด้วย 

อสงฺคหิตํ 

ธรรมที่ประกอบไม , ได้ 


๒. อัพภันตรมาติกา ๑๒๕ บท 


๑. ปฌฺจกฺขนฺธา 

ขันธ์ ๕ 


๒. ท.วาทสายตนานิ 

อายตนะ ๑๒ 


๓. อฏชารส ธาตุโย 

ธาตุ ๑๘ 


๔. จตุตาริ สจฺจานิ 

สัจจะ ๔ 


๕. พาวีสตินฺทฺริยานิ 

อินทรีย์ ๒๒ 


๖. ปฏิจฺจสมุปุปาโท 

ปฏิจจสมุปบาท 


๗. จตุตาโร สตึปฏชานา 

สติปัฏฐาน ๔ 


๘. จตุตาโร สมฺมปุปธานา 

สัมมัปปธาน ๔ 


๙. จตุตาโร อิทฺธิปาทา 

อิทธิบาท ๔ 


๑๐. จตุตาริ ฌานานึ 

ฌาน ๔ 


๑๑.จตสฺโสอปุปมฌฺฌาโย อัปปมัญญา๔ 


๑๒. ปฌฺจินฺทฺริยานึ 

อินทรีย์ ๕ 


๑๓. ปฌฺจ พลานิ 

พละ ๕ 


๑๔. สตุต โพชฺฌงฺคา 

โพชฌงค์ ๗ 


๑๕. อริโย อฏชงฺคิโค มคฺโค 

อริยมรรคมีองค์ ๘ 


๑๖. ผสฺโส 

ผัสสะ 


๑๗. เวทนา 

เวทนา 


๑๘. สฌฺฌา 

สัญญา 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 3 

๑๙. เจตนา เจตนา 

๒๐.จิตฺตํ จิต 

๒๑. อธิโมกฺโข อธิโมกข์ 

๒๒. มนสิกาโร มนสิการ 

๓. นยมุขมาติกา ๔ นัย 

๑. ตีหิ สงฺคโห การสงเคราะห์ได้ด้วยธรรม ๓ 

๒. ตีหิ อสงฺคโห การสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยธรรม ๓ 

๓. จตูหิ สมุปโยโค การประกอบได้ด้วยธรรม ๔ 

๔. จตูหิ วิปุปโยโค การประกอบไม , ได้ด้วยธรรม ๔ 

๔. ลักขณมาติกา ๒ ลักษณะ 
๑. สภาโค ธรรมที่มีส่'วนเสมอกัน 

๒.วิสภาโค ธรรมที่มีส่วนไม , เสมอกัน 

๕. พาหิรมาติกา 

ธรรมสังคณีปกรณ์ แม้ทั้งหมด เป็นมาติกาแห่งธาตุกถาปกรณ์ แล 
มาติกา จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 4 

๑. สังคหาสังคหปทนิทเทส 

[๒] รูปขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? รูปขันธ์ สงเคราะห์ 
ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วย ขันธ์ ๔ อายตนะ ๑ธาตุ ๗ 

[๓] เวทนาขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? เวทนาขันธ์ 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ 
ธาตุ ๑๗ 

[๔] สัญญาขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สัญญาขันธ์ 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วย ขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ 
ธาตุ ๑๗ 

[๕] สังขารขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สังขารขันธ์ 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ธาตุ ๑๗ 

[๖]วิญญาณขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะธาตุเท่าไร?วิญญาณขันธ์ 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ธาตุ ๑๑ 

[๗] รูปขันธ์และเวทนาขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 

รูปขันธ์และเวทนาขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วย 
ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 

[๘] รูปขันธ์และสัญญาขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑. 

สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 5 

[๙] รูปขันธ์และสังขารขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑ 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๗ 

[๑๐] รูปขันธ์และวิญญาณขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๓ ไม่มีอายตนะ 
ธาตุอะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 

[๑๑] รูปขันธ์ เวทนาขันธ์และสัญญาขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? รูปขันธ์ เวทนาขันธ์และสัญญาขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑ 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๗ 

[๑๒] รูปขันธ์ เวทนาขันธ์และสังขารขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑๑ 
ธาตุ ๑๑ สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๒ 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 

[๑๓] รูปขันธ์ เวทนาขันธ์และวิญญาณขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑๒ 
ธาตุ ๑๘ สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๒ 
ไม่มีอายตนะ ธาตุอะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 

[๑๔] รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ เท่าไร? รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และสังขารขันธ์ สงเคราะห์ได้ 
ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑ สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วย ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ธาตุ ๗ 

[๑๕] รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และวิญญาณขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วย 
ขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 

สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ ไม , มีอายตนะ ธาตุอะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 6 

[๑๖] รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ สงเคราะห์ 
ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? รูปขันธ์ เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์และ 
วิญญาณขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ธาตุ ๑๘ สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม่ได้ 

[๑๗] ขันธ์ ๕ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?ขันธ์ ๕ สงเคราะห์ 
ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 

ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 

[๑๘] จักขวายตนะ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? จักขวายตนะ 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วย ขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ธาตุ ๑๗ 

[๑๙] โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ 
คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ 
ธาตุ ๑๗ 

[๒๐] มนายตนะ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗. สงเคราะห์ไม , ได้ 
ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑ 
[๒๑] ธัมมายตนะ ยกเว้นอสังขตะ [คือนิพพาน] ออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วย 
ขันธ์ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 

[๒๒] จักขวายตนะและโสตายตนะ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๖ 

[๒๓] จักขวายตนะและฆานายตนะ จักขวายตนะและชิวหายนะ จักขวายตนะ 
และกายายตนะ จักขวายตนะและรูปายตนะ จักขวายนะและสัททายตนะ จักขวายตนะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 7 

และคันธายตนะ จักขวายตนะและรสายตนะ จัก'ขวายตนะและ'โผฏฐัพพายตนะ สงเคราะห์ 
ได้ด้วยขันธ์ ๑อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 

[๒๔] จักขวายตนะและมนายตนะ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๒อายตนะ ๒ ธาตุ ๘ 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๐ 

[๒๕] จักขวายตนะและธัมมายตนะ ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์สงเคราะห์ได้ด้วย 
ขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 

[๒๖] อายตนะ ๑๒ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? อายตนะ ๑๒ 
ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 
[๒๗] จักขุธาตุ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? จักขุธาตุ 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 

[๒๘] โสตธาตุ ฆานธาตุ ชิวหาธาตุ กายธาตุ รูปธาตุ สัททธาตุ คันธธาตุ 
รสธาตุ โผฏฐัพพธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ 
ชิวหาวิญญาณธาตุ กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วย 
ขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 

[๒๙] ธัมมธาตุ ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ 


อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 8 

[๓๐] จักขุธาตุและโสตธาตุ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. 

สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๖ 

[๓๑] จักขุธาตุและฆานธาตุ จักขุธาตุและชิวหาธาตุ จักขุธาตุและกายธาตุ 
จักขุธาตุและรูปธาตุ จักขุธาตุและสัททธาตุ จักขุธาตุและคันธธาตุ จักขุธาตุและรสธาตุ 
จักขุธาตุและ'โผฏฐัพพธาตุ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม , ได้ 
ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
[๓๒] จักขุธาตุและจักขุวิญญาณธาตุ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๒ 
ธาตุ ๒ สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๓ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 

[๓๓] จักขุธาตุและโสตวิญญาณธาตุ จักขุธาตุและฆานวิญญาณธาตุ จักขุธาตุ 
และชิวหาวิญญาณธาตุ จักขุธาตุและกายวิญญาณธาตุจักขุธาตุและมโนธาตุ จักขุธาตุ 
และมโนวิญญาณธาตุ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ สงเคราะห์ไม , ได้ 
ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
[๓๔] จักขุธาตุและธัมมธาตุ ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ไม่ได้ด้วย 
ขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 

[๓๕] ธาตุ ๑๘ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?ธาตุ ๑๘ ยกเว้น 
อสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ธาตุ ๑๘ สงเคราะห์ไม , ได้ 
ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 
[๓๖] ทุกขสัจ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ทุกขสัจ สงเคราะห์ 
ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 

ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 9 

[๓๗] สมุทยสัจ มรรคสัจ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
[๓๘] นิโรธสัจ ไม , มีขันธ์อะไรที่สงเคราะห์ได้ สงเคราะห์ได้ด้วย อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๑ 
ธาตุ ๑๗ 

[๓๙] ทุกขสัจและสมุทยสัจ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะธาตุ อะไรๆ ที่ 
สงเคราะห์ไม , ได้ 

[๔๐] ทุกขสัจและมรรคสัจ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. 

สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ 

1เ1 11)1 3 ) 

เม เด 

[๔๑] ทุกขสัจและนิโรธสัจ ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ 
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 

[๔๒] ทุกขสัจ สมุทยสัจ และมรรคสัจ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ 
ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ 
ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 

[๔๓] ทุกขสัจ สมุทยสัจ และนิโรธสัจ ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ 
ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่ 
มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม่ได้ 

[๔๔] ทุกขสัจ สมุทยสัจ มรรคสัจ และนิโรธสัจ ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? ไม , มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 10 

[๔๕] สัจจะ ๔ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สัจจะ ๔ ยกเว้น 
อสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ สงเคราะห์ไม่ได้ด้วย 
ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุอะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม่ได้ 
[๔๖] จักขุนทรีย์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? จักขุนทรีย์ 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วย ขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 

[๔๗] โสตินทรีย์ ฆานินทรีย์ ชิวหินทรีย์ กายินทรีย์ อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วย ขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ธาตุ ๑๗ 

[๔๘] มนินทรีย์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗. สงเคราะห์ไม , ได้ 
ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วย ขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑ 
[๔๙] ชีวิตินทรีย์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะห์ไม , ได้ 
ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
[๕๐] สุขินทรีย์ ทุกขินทรีย์ โสมนัสสินทรีย์ โทมนัสสินทรีย์ อุเปกขินทรีย์ 
สัทธินทรีย์ วิริขินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย์ 
อัญญินทรีย์ สัญญาตาวินทรีย์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วย 
ขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 

[๕๑] จักขุนทรีย์และโสตินทรีย์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. 

สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๖ 

[๕๒]จักขุนทรีย์และฆานินทรีย์ จักขุนทรีย์และชิวหินทรีย์ จักขุนทรีย์และ 
กายินทรีย์ จักขุนทรีย์และอิตถินทรีย์ จักขุนทรีย์และปุริสินทรีย์ สงเคราะห์ได้ด้วย 
ขันธ์ ๑ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 11 

[๕๓] จักขุนทรีย์และมนินทรีย์ สงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ ๒ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๐ 

[๕๔] จักขุนทรีย์และชีวิดินทรีย์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๖ 

[๕๕] จักขุนทรี ย์และ สุขินทรีย์ จักขุนทรี ย์และ ทุกขินทรีย์ จักขุนทรี ย์และ 
โสมนัสสิน ทรีย์ จักขุนทรี ย์และ โทมนัสสินทรีย์ จักขุนทรี ย์และอุเปกขิ นทรีย์ จักขุนทรีย์ 
และสัทธินทรีย์ จักขุนทรีย์และวิริยินทรีย์จักขุนทรีย์และสตินทรีย์ จักขุนทรีย์และ 
สมาธินทรีย์ จักขุนทรีย์และปัญญินทรีย์ จักขุนทรีย์และอนัญญตัญญัสสามีดินทรีย์ จักขุน 
ทรีย์และอัญญินทรีย์ จักขุ นทรีย์และอัญญาตาวินทรีย์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๒ 
ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๓ อาย 
ตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 

[๕๖] อินทรีย์ ๒๒ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? อินทรีย์ ๒๒ 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๗ ธาตุ ๑๓. สงเคราะห์ไม่ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๕ธาตุ ๕ 

[๕๗] อวิชชา สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะห์ไม , ได้ 
ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 

[๕๘] สังขาร เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ 
ธาตุ ๑๗ 

[๕๙] วิญญาณ เพราะสังขารเป็นปัจจัย สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๗. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ 


อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 12 

[๖๐] นามรูป เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑. 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๗ 

[๖๑] สฬายตนะ เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๖ 
ธาตุ ๑๒. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?สงเคราะห์ไม , ได้ด้วย ขันธ์ ๓ อาย 
ตนะ ๖ ธาตุ ๖ 

[๖๒] ผัสสะ เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย เวทนา เพราะผัสสะเป็นปัจจัย ตัณหา 
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย อุปาทาน เพราะตัณหาเป็นปัจจัยกัมมภพ เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑.สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 

[๖๓] อุปปัตติภพ กามภพ สัญญาภพ ปัญจโวการภพ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ 
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์อะไรๆ 
ที่สงเคราะห์ไม , ได้ สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 

[๖๔] รูปภพ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๕ ธาตุ ๘. สงเคราะห์ไม่ได้ด้วย 
ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้สงเคราะห์ไม , ได้ด้วย อายตนะ ๗ 
ธาตุ ๑๐ 

[๖๕] อรูปภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ จตุโวการภพ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ 
อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วย 
ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 

[๖๖] อสัญญาภพ เอกโวการภพ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. 

สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๖ 

[๖๗] ชาติ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๒ ชรา สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๒ มรณะ 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑๑ธาตุ ๑๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 13 

[๖๘] โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส สติปัฏฐาน สัมมัปปธาน 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ธาตุ ๑๗ 

[๖๙] อิทธิบาท สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม , ได้ 
ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
[๗๐] ฌาน สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะห์ไม , ได้ 
ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
[๗๑] อัปปมัญญา ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ 
ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา อธิโมกข์ มนสิการสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ 
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 

[๗๒] จิต สงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ธาตุ ๑๑ 

[๗๓] กุศลธรรม อกุศลธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 

กุศลธรรม อกุศลธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม , ได้ 
ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
[๗๔] อัพยากตธรรม ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ 
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ 
อายตนะ ธาตุอะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 

[๗๕] สุขเวทนาสัมปยุตตธรรม ทุกขเวทนาสัมปยุตตธรรม สงเคราะห์ได้ด้วย 
ขันธ์ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๓. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ 

[๗๖] อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตตธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๒ 
ธาตุ ๗. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๒ 


อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 14 

[๗๗] วิปากธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะห์ไม่ 
ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 
[๗๘] ริปากธัมมธรรม สังกิลิฏฐสังณิลสิกธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ 
อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ 
ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 

[๗๙] เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วย 
ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๓. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มี 
ขันธ์ อายตนะ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธาตุ ๕ 

[๘๐] อุปาทินนุปาทานิยธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗. 

สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อะไรๆที่สงเคราะห์ไม , ได้ สงเคราะห์ไม , ได้ 
ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 

[๘๑] อนุปาทินนุปาทานิยธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๗ ธาตุ ๘. 

สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม , มีขันธ์อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม่ได้ 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยอายตนะ ๕ ธาตุ ๑๐ 

[๘๒] อนุปาทินนานุปาทานิยธรรม อสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกธรรม ยกเว้นอสังขตะ 
ออกจากขันธ์สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 

[๘๓] อสังกิลิฏฐสังณิลสิกธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. 

สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่ 
สงเคราะห์ไม , ได้ 

[๘๔] สริตักกสวิจารธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๓. 

สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 15 

[๘๕] อวิตักกวิจารมัตตธรรม ปีติสหคตธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ 
ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 

[๘๖] อวิตักกาวิจารธรรม ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ 
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๗. สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะธาตุ อะไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะ 
อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธาตุ ๑ 

[๘๗] สุขสหคตธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๓.สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ 
[๘๘] อุเปกขาสหคตธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๗. 

สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๑ 

[๘๙] หัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาตัพพธรรม หัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม 
ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม อาจยคามีธรรม อปจยคามีธรรม เสกขธรรม อเสกขธรรม 
มหัคคตธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ เท่าไร?สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 

[๙๐] เนวหัสสนนภาวนาปหาตัพพธรรม ณวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม 
ณวาจยคามีนาปจยคามีธรรม เนวเสกขานาเสกขธรรม ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? ไม , มีขันธ์ อายตนะธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 

[๙๑] ปริตตธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ 

11 11/เ 9^ 

เม เด 

[๙๒] อัปปมาฌธรรม ปณีตธรรม ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วย 
ขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 16 

[๙๓] ปริตตารัมมณธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. 

สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๐ 

[๙๔] มหัคคตารัมมฌธรรม อัปปมาณารัมมณธรรม หืนธรรมมิจฉัตตนิยตธรรม 
สัมมัตตนิยตธรรม มัคคารัมมณธรรม มัคคเหตุกธรรม มัคคาธิบดีธรรม สงเคราะห์ได้ 
ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ 

[๙๕] มัชฌิมธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุอะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 

[๙๖] อนิยตธรรม ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ 
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 

[๙๗] อุปปันนธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 

[๙๘] อนุปปันนธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๗ ธาตุ ๘.สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยอายตนะ ๕ ธาตุ ๑๐ 

[๙๙] อุปปาทีธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม่ได้ สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 

[๑๐๐] อดีตธรรม อนาคตธรรม ปัจจุปปันนธรรม อัชฌัตตธรรม อัชฌัตตพหิท 
ธาธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุอะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 17 

[๑๐๑] พหิทธาธรรม ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ 
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 

[๑๐๒] อดีตารัมมณธรรม อนาคตารัมมฌธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ 
อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วย 
ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 

[๑๐๓] ปัจจุปปันนารัมมฌธรรม อัชฌัตตารัมมฌธรรม พหิทธารัมมณธรรม 
อัชฌัตตพหิทธารัมมฌธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๐ 

[๑๐๔] สนิท'สสนสัปปฏิฆธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ 
ธาตุ ๑๗ 

[๑๐๕] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๙ ธาตุ ๙. 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๓ 
ธาตุ ๙ 

[๑๐๖] อนิทัสสนาปปฏิฆธรรม ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วย 
ขันธ์ ๕ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘ สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ 
อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 

[๑๐๗] เหตุธรรม เหตุสเหตุกธรรม เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม สงเคราะห์ได้ด้วย 
ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 18 

[๑๐๘] นเหตุธรรม อเหตุกธรรม เหตุวิปปยุตตธรรม นเหตุอเหตุกธรรม ยกเว้น 
อสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ไม่ได้ 
ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 
[๑๐๙] สเหตุกธรรม เหตุสัมปยุตตธรรม สเหตุกนเหตุธรรม เหตุสัมปยุตตนเหตุ 
ธรรม นเหตุสเหตุกธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม , ได้ 
ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
[๑๑๐] สัปปัจจยธรรม สังขตธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ 
ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 

[๑๑๑] อัปปัจจยธรรม อสังขตธรรม ไม , มีขันธ์ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ได้ สงเคราะห์ 
ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม่ 
ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 

[๑๑๒] สนิทัสสนธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
[๑๑๓] อนิทัสสนธรรม ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ 
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อะไรๆ 
ที่สงเคราะห์ไม , ได้ สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ธาตุ ๑ 

[๑๑๔] สัปปฏิฆธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐. สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘ 
[๑๑๕] อัปปฏิฆธรรม ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ 
อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์อะไรๆ 
ที่สงเคราะห์ไม , ได้ สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๐ 

[๑๑๖] รูปีธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑. สงเคราะห์ไม , ได้ 
ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔อายนะ ๑ ธาตุ ๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 19 

[๑๑๗] อรูปีธรรม ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ 
ธาตุ ๘ สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร?สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 

[๑๑๘] โลกิยธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘.สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุอะไรๆ ที่สงเคราะห์ 

ไๅ 11/1 3) 

เม เด 

[๑๑๙] โลภุตตรธรรม ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ 
อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? สงเคราะห์ไม่ได้ 
ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 

[๑๒๐] เกนจิวิญเญยยธรรม เกนจินวิญเญยยธรรม ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? ไม , มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 

[๑๒๑] อาสวธรรม อาสวสาสวธรรม อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม สงเคราะห์ได้ 
ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะธาตุ เท่าไร? 

สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 

[๑๒๒] โนอาสวธรรม อาสววิปปยุตตธรรม ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 

[๑๒๓] สาสวธรรม สาสวโนอาสวธรรม อาสววิปปยุตตสาสวธรรม สงเคราะห์ 
ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยอายตนะ ธาตุ เท่าไร? 

ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 

[๑๒๔] อนาสวธรรม อาสววิปปยุตตอนาสวธรรม ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 20 

[๑๒๕] อาสวสัมปยุตตธรรม อาสวสัมปยุตตโนอาสวธรรม สงเคราะห์ได้ด้วย 
ขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 

[๑๒๖] สัญโญชนธรรม คันถธรรม โอฆธรรม โยคธรรม นีวรณธรรม 
ปรามาสธรรม ปรามาสปรามัฏฐธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ 
ธาตุ ๑๗ 

[๑๒๗] โนปรามาสธรรม ปรามาสวิปปยุตตธรรม ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? ไม , มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 

[๑๒๘] ปรามัฏฐธรรม ปรามัฏฐโนปรามาสธรรม ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐ 
ธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘.สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุอะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 

[๑๒๙] อปรามัฏฐธรรม ปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม ยกเว้นอสังขตะออก 
จากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒.สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 

[๑๓๐] ปรามาสสัมปยุตตธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๖ 

[๑๓๑] สารัมมฌธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘.สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 
[๑๓๒] อนารัมมณธรรม ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ 
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑ สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม่ได้ 
ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 21 

[๑๓๓] จิตตธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗. สงเคราะห์ไม , ได้ 
ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑ 
[๑๓๔] โนชิตตธรรม ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ 
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑ สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม่ได้ 
ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 

[๑๓๕] เจตสิกธรรม จิตตสัมปยุตตธรรม จิตตสังสัฏฐธรรม สงเคราะห์ได้ด้วย 
ขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 

[๑๓๖] อเจตสิกธรรม ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๒ 
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ 
ด้วยขันธ์ ๓ ไม่มีอายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 

[๑๓๗] จิตตวิปปยุตตธรรม ชิตตวิสังสัฏฐธรรม ยกเว้นอสังขตะ ออกจากขันธ์แล้ว 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑ธาตุ ๗ 

[๑๓๘] ชิตตสมุฏฐานธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๖ ธาตุ ๖. 

สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๖ 
ธาตุ ๑๒ 

[๑๓๙] โนชิตตสมุฏฐานธรรม โนจิตตสหภูธรรม โนจิตตนานุปริวัตติธรรม 
ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์แล้ว สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๒อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๓ ไม , มีอายตนะ ธาตุ 
อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 

[๑๔๐] ชิตตสหภูธรรม จิตตานุปริวัตติธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ 


อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 22 

[๑๔๑] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม จิตตสังสัฏฐ 
สมุฏฐานานุปริวัตตึธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ สงเคราะห์ไม , ได้ 
ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
[๑๔๒] โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โนชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม 
โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตดึธรรม ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้ว 
ขันธ์ ๒ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๓ ไม่มีอายตนะ ธาตุอะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 

[๑๔๓] อัชฌัตติกธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๖ ธาตุ ๑๒. สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๖ ธาตุ ๖ 
[๑๔๔] พาหิรธรรม ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ 
อายตนะ ๖ ธาตุ ๖. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?สงเคราะห์ไม , ได้ 
ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๖ ธาตุ ๑๒ 

[๑๔๕] อุปาทาธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐. สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘ 
[๑๔๖] โนอุปาทาธรรม ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ 
อายตนะ ๓ ธาตุ ๙. สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? ไม่มีขันธ์ อะไรๆ 
ที่สงเคราะห์ไม , ได้ สงเคราะห์ไม , ได้ด้วย อายตนะ ๙ธาตุ ๙ 

[๑๔๗] อุปาทินนธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗. 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม่ได้ 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 

[๑๔๘] อนุปาทินนธรรม ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ 
อายตนะ ๗ ธาตุ ๘. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? ไม , มีขันธ์ อะไรๆ 
ที่สงเคราะห์ไม , ได้ สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยอายตนะ ๕ธาตุ ๑๐ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 23 

[๑๔๙] อุปาทานธรรม กิเลสธรรม กิเลสสังณิลสิกธรรม กิเลสสังกิลิฏฐธรรม 
กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะห์ไม , ได้ 
ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
[๑๕๐] โนกิเลสธรรม อสังกิลิฏฐธรรม กิเลสวิปปยุตตธรรม ยกเว้นอสังขตะ 
ออกจากขันธ์สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุอะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม่ได้ 

[๑๕๑] สังณิลสิกธรรม สังณิลสิกโนกิเลสธรรม กิเลสวิปปยุตต สังณิลสิกธรรม 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? ไม , มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ อะไรๆที่สงเคราะห์ไม , ได้ 

[๑๕๒] อสังกิเลสักธรรม กิเลสวิปปยุตตอสังณิลสักธรรม ยกเว้นอสังขตะออกจาก 
ขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒.สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 

[๑๕๓] สังกิลิฏฐธรรม กิเลสสัมปยุตตธรรม สังกิลิฏฐโนกิเลสธรรม กิเลสสัมป 
ยุตตโนกิเลสธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 

[๑๕๔] หัสสนปหาติ'พพธรรม ภาวนาปหาตัพพธรรม หัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม 
ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๖ 

[๑๕๕] นทัสสนปหาติ'พพธรรม นภาวนาปหาตัพพธรรม นทัสสนปหาตัพพ 
เหตุกธรรม นภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วย 
ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม่ได้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 24 

[๑๕๖] สวิตักกธรรม สวิจารธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๓. 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๕ 

[๑๕๗] อริตักกธรรม อริจารธรรม ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ 
ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๗. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 

ไม่มีขันธ์ อายตนะ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม่ได้สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยธาตุ ๑ 

[๑๕๘]สัปปีติกธรรมปีติสหคตธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔อายตนะ๒ 
ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 

[๑๕๙] อัปปีดึกธรรม นปีติสหคตธรรม นสุขสหคตธรรม ยกเว้นอสังขตะออกจาก 
ขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘.สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ เท่าไร? ไม , มีขันธ์ อายตนะ ธาตุอะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม่ได้ 

[๑๖๐] สุขสหคตธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๓.สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ 
[๑๖๑] อุเปกขาสหคตธรรม สงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๗. 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๑ 

[๑๖๒] นอุเปก 1 ขาสหคตธรรม ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วย 
ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๓. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ 
อายตนะ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธาตุ ๕ 

[๑๖๓] กามาวจรธรรม ปริยาปันนธรรม สอุตตรธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ 
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม่ได้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 25 

[๑๖๔] นกามาวจรธรรม อปริยาปันนธรรม อนุตตรธรรม ยกเว้น อสังขตะออกจาก 
ขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒.สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 

[๑๖๕] รูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม นิยยานิกธรรม นิยตธรรม สรณธรรม 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ 

[๑๖๖] นรูปาวจรธรรม นอรูปาวจรธรรม อนิยยานิกธรรม อนิยตธรรม อสรณ 
ธรรม สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?อรณธรรม ยกเว้นอสังขตะออกจาก 
ขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุเท่าไร?ไม่มีขันธ์ อายตนะธาตุอะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม่ได้ 
สังคหาสังคหปทนิทเทส จบ 
๒. สังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส 

[๑๖๗] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ได้ด้วยจักขายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ธรรม 
เหล่าใด สงเคราะห์ได้ด้วยจักขุธาตุ ฯลฯ โผฏฐัพพธาตุโดยขันธสังคหะ แต่สงเคราะห์ 
ไม , ได้ โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ เท่าไร? ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘ 

[๑๖๘] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ได้ด้วยจักขุวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆาน 
วิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายวิญญาณธาตุมโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ โดย 
ขันธสังคหะ แต่สงเคราะห์ไม่ได้ โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๒ 

[๑๖๙] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ได้ด้วยจักขุนทรีย์ โสตินทรีย์ ฆานินทรีย์ ชิวหิน 
ทรีย์ กายินทรีย์ อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ โดยขันธสังคหะ แต่สงเคราะห์ไม , ได้ โดยอายตน 
สังคหะ ธาตสังคหะ ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาต ๘ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 26 

[๑๗๐] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ได้ด้วยอสัญญาภพ เอกโวการภพโดยขันธสังคหะ 
แต่สงเคราะห์ไม , ได้ โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ไม , ได้ด้วย 
ขันธ์ ๔ อายตนะ ๓ ธาตุ ๙ 

[๑๗๑] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ได้ด้วยปริเทวะ และ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดย 
ขันธสังคหะ แต่สงเคราะห์ไม , ได้ โดยอายตนสังคหะธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘ 

[๑๗๒] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ได้ด้วยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมโดยขันธสังคหะ 
แต่สงเคราะห์ไม่ได้ โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ไม , ได้ด้วย 
ขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 

[๑๗๓] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ได้ด้วยสนิทัสสนธรรม โดยขันธสังคหะ แต่ 
สงเคราะห์ไม , ได้ โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ 
อายตนะ ๒ ธาตุ ๘ 

[๑๗๔] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ได้ด้วยสัปปฏิฆธรรม อุปาทาธรรมโดยขันธสังคหะ 
แต่สงเคราะห์ไม , ได้ โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 

อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๗ อินทรีย์ ๗ อสัญญาภพ ๑ เอกโวการภพ ๑ ปริเทวะ ๑ 
สนิทัสสนธรรม ๑ สัปปฏิฆธรรม ๑ อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ๑อุปาทาธรรม ๑ ด้วยประการ 
ฉะนี 

สังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส จบ 
๓. อสังคหิเตนสังคหิตปทนิทเทส 

[๑๗๕] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ 
ธรรมเหล่าใดสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยสมุทยสัจมํเคคสัจ โดยขันธสังคหะแต่สงเคราะห์ได้โดย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 27 

อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 
ธรรมเหล่านั้น ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
[๑๗๖] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยนิโรธสัจ โดยขันธสังคหะแต่สงเคราะห์ 
ได้ โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ 

[๑๗๗] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วย ชีวิดึนทรีย์ โดยขันธสังคหะ แต่ 
สงเคราะห์ได้โดยอายตนสังคหะธาตุสังคหะธรรมเหล่านั้น ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 

[๑๗๘] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยอิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์สุขินทรีย์ ทุกขิน 
ทรีย์ โสมนัสสินทรีย์ โทมนัสสินทรีย์ อุเปกขินทรีย์สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ 
สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ อนัญญตัญญัสสามีสินทรีย์ อัญญินทรีย์ อัญญาตาวินทรีย์ 
อวิชชา สังขารเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย ผัสสะเพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย เวทนาเพราะ 
ผัสสะเป็นปัจจัย ตัณหาเพราะเวทนาเป็นปัจจัย อุปาทานเพราะตัณหาเป็นปัจจัย กัมมภพ 
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยโดยขันธสังคหะ แต่สงเคราะห์ได้โดยอายตนสังคหะธาตุสังคห 
ธรรมเหล่านั้น ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
[๑๗๙] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยชาติ ชรา มรณะ ฌาน โดยขันธสังคหะ 
แต่สงเคราะห์ได้ โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้นยกเว้นอสังขตะออกจาก 
ขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 

[๑๘๐] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยโสกะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส สติปัฏ 
ฐาน สัมมัปปธาน ดัปปมัญญา อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗อริยมรรคมีองค์ ๘ 
ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา อธิโมกข์ มนสิการเหตุธรรม เหตุสเหตุกธรรม เหตุ 
เหตุสัมปยุตตธรรม โดยขันธสังคหะแต่สงเคราะห์ได้โดยอายตนสังคหะธาตุสังคหะ 
ธรรมเหล่านั้น ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 28 

[๑๘๑] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยดัปปัจจยธรรม อสังขตธรรม โดยขันธ 
สังคหะ แต่สงเคราะห์ได้ โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ได้ด้วย 
ขันธ์ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 

[๑๘๒] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยอาสวธรรม อาสวสาสวธรรม อาสวอาสว 
สัมปยุตตธรรม โดยขันธสังคหะแต่สงเคราะห์ได้โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะธรรม 
เหล่านั้น ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
[๑๘๓] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยสัญโญชนธรรม คันถธรรมโอฆธรรม 
โยคธรรม นีวรณธรรม ปรามาสธรรม ปรามาสปรามัฏฐธรรมโดยขันธสังคหะ แต่ 
สงเคราะห์ได้ โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้นยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 

[๑๘๔] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยเจตสิกธรรม จิตตสัมปยุตตธรรม จิตต 
สังสัฏฐธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม จิตตสังสัฏฐ 
สมุฏฐานานุปริวัตติธรรม โดยขันธสังคหะแต่สงเคราะห์ได้โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ 
ธรรมเหล่านั้น ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
[๑๘๕] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยจิตตสหภูธรรม จิตตานุปริวัตติธรรม 
โดยขันธสังคหะ แต่สงเคราะห์ได้โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะธรรมเหล่านั้น ไม่มีขันธ์ 
อะไรๆ ที่สงเคราะห์ได้ สงเคราะห์ได้ด้วยอายตนะ ๑ธาตุ ๑ 

[๑๘๖] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วย อุปาทานธรรม กิเลสธรรม กิเลสสัง 
กิเลสิกธรรม กิเลสสังกิลิฏฐธรรม กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรมโดยขันธสังคหะ แต่ 
สงเคราะห์ได้โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ เท่าไร? ธรรมเหล่านั้น ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ 

อสังคหิเตนสังคหิตปทนิทเทส จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 29 

๔. สังคหิเตนสังคหิตปทนิทเทส 

[๑๘๗] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ได้ด้วย สมุทยสัจ มัคคสัจ โดยข้นธสังคหะ 
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น โดยข้นธสังคหะ 
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ได้ด้วยข้นธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 
ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ได้ด้วยข้นธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 

[๑๘๘] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ได้ด้วย อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ สุขินทรีย์ 
ทุกขินทรีย์ โสมนัสสินทรีย์ โทมนัสสินทรีย์ อุเปกขินทรีย์สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ 
สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ อนัญญตัญญัสสามีดินทรีย์ อัญญินทรีย์ อัญญาตา 
วินทรีย์ อวิชชา สังขารเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย ผัสสะเพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย 
ตัณหาเพราะเวทนาเป็นปัจจัย อุปาทานเพราะตัณหาเป็นปัจจัย กรรมภพเพราะอุปาทาน 
เป็นปัจจัย โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส สติปัฏฐาน สัมมัปปธาน 
อัปปมัญญา อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ ผัสสะ เจตนา 
อธิโมกข์ มนสิการ เหตุกรรม เหตุสเหตุกธรรมเหตุเหตุสัมปยุตตธรรม อาสวธรรม 
สัญโญชนธรรม คันถธรรม โอฆธรรมโยคธรรม นืวรณธรรม ปรามาสธรรม 
อุปาทานธรรม กิเลสธรรมกิเลสสังณิลสิกธรรม กิเลสสังกิลิฏฐธรรม กิเลสกิเลสสัมป 
ยุตตธรรมโดยข้นธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ได้ด้วย 
ธรรมเหล่านั้น โดยข้นธสังคหะ อายตนะสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ได้ 
ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ 

สังคหิเตนสังคหิตปทนิทเทส จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 30 
๕. อสังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส 

[๑๘๙] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยรูปขันธ์ โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ 
ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้นโดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ 
ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ไม , ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ธรรมเหล่านั้น 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 

[๑๙๐] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ 
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่าใดสงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น 
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๒ 
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 

[๑๙๑] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยวิญญาณขันธ์ มนายตนะ จักขุ 
วิญญาณธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ มนินทรีย์ โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ 
ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ด้วยธรรมเหล่านั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ 
ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑ 
[๑๙๒] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยจักขายตนะ ฯลฯโผฏฐัพพายตนะ 
จักขุธาตุ ฯลฯ โผฏฐัพพธาตุ ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น โดยขันธสังคหะ 
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘ 
[๑๙๓] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธัมมายตนะ ธัมมธาตุ อิตถินทรีย์ 
ปุริสินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่าใด 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น โดยขันธสังคหะอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้น 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ธาตุ ๗ 

[๑๙๔] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยสมุทยสัจ มรรคสัจ นิโรธสัจ 
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่าใดสงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น 
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๒ 
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 31 

[๑๙๕] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยจักขุนทรีย์ ฯลฯ กายินทรีย์ โดยขันธ 
สังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น 
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๔ 
อายตนะ ๒ ธาตุ ๘ 

[๑๙๖] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยสุขินทรีย์ ทุกขินทรีย์ โสมนัสสินทรีย์ 
โทมนัสสินทรีย์ อุเปกขินทรีย์ สัทธินทรีย์ วิริขินทรีย์สดึนทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ 
อนัญญตัญญัสสามีสินทรีย์ อัญญินทรีย์อัญญาตาวินทรีย์ อวิชชา สังขารเพราะอวิชชา 
เป็นปัจจัย โดยขันธสังคหะอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ 
ด้วยธรรมเหล่านั้นโดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 

[๑๙๗] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยวิญญาณเพราะสังขารเป็นปัจจัย โดย 
ขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่าใดสงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น 
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ 
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑ 

[๑๙๘] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยนามรูปเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย โดย 
ขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่าใดสงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น 
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๑ 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 

[๑๙๙] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยสฬายตนะเพราะนามรูปเป็นปัจจัย 
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่าใดสงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น 
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๓ 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 

[๒๐๐] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยผัสสะเพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย 
เวทนาเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ตัณหาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยอุปาทานเพราะตัณหาเป็น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 32 

ปัจจัย กรรมภพ โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้นโดยขันธสังคหะอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้น 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๒อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 

[๒๐๑] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยอรูปภพ ฒวสัญญานา สัญญาภพ 
จตุโวการภพ อิทธิบาท โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะธาตุสังคหะ ธรรมเหล่าใด 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น โดยขันธสังคหะอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้น 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 

[๒๐๒] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยอสัญญาภพ เอกโวการภพ ชาติ 
ชรา มรณะ โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ 
ด้วยธรรมเหล่านั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 

[๒๐๓] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยปริเทวะ โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ 
ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้นโดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ 
ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘ 
[๒๐๔] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยโสกะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส 
สติปัฏฐาน สัมมัปปธาน ฌาน อัปปมัญญา อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ 
อริยมรรคมีองค์ ๘ ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา อธิโมกข์ มนสิการ 
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่าใดสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น 
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๒ 
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 

[๒๐๕] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยจิต โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ 
ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้นโดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ 
ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 33 

[๒๐๖] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยกุศลธรรม อกุศลธรรม สุขเวทนา 
สัมปยุตตธรรม ทุกขเวทนาสัมปยุตตธรรม อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตตธรรม วิปากธรรม 
วิปากธัมมธรรม อนุปาทินนานุปาทานิยธรรม สังกิลิฏฐสังณิลสิกธรรม อสังกิลิฏฐาสังกิเล 
สักธรรมสริตักกสวิจารธรรมอวิตักกวิจารมัตตธรรมปีติสหคตธรรมสุขสหคตธรรม 
อุเปกขาสหคตธรรม ทัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาตัพพธรรม ทัสสนปหาตัพพเหตุก 
ธรรม ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม อาจยคามีธรรม อปจยคามีธรรม เสกขธรรม อเสกขธรรม 
มหัคคตธรรม อัปปมาฌธรรม ปริตตารัมมฌธรรม มหัคคตารัมมฌธรรม อัปปมาณารัมมณธรรม 
หืนธรรมปณีตธรรม มิจฉัตตนิยตธรรม สัมมัตตนิยตธรรม มัคคารัมมณธรรม 
มัคคเหตุกธรรม มัคคาธิบดีธรรม อดีตารัมมณธรรม อนาคตารัมมฌธรรม ปัจจุปันนา 
รัมมณธรรม อัชฌัตตารัมมณธรรม พหิทธารัมมณธรรมอัชฌัตตพหิทธารัมมณธรรม 
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น 
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๑ 
อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๐ 

[๒๐๗] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อนิทัสสน 
สัปปฏิฆธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ 
ด้วยธรรมเหล่านั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘ 

[๒๐๘] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยเหตุธรรม เหตุสเหตุกธรรม เหตุ 
เหตุสัมปยุตตธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้น 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๑๑ธาตุ ๑๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 34 

[๒๐๙] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยสเหตุกธรรม เหตุสัมปยุตตธรรม 
สเหตุกนเหตุธรรม เหตุสัมปยุตตนเหตุธรรม นเหตุสเหตุกธรรม โดยข้นธสังคหะ 
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น โดยข้นธสังคหะ 
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยข้นธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๐ 

[๒๑๐] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยดัปปัจจยธรรม อสังขตธรรม โดย 
ข้นธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น 
โดยข้นธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยข้นธ์ ๒ 
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 

[๒๑๑] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยสนิทัสสนธรรม สัปปฏิฆธรรม โดย 
ข้นธสังคหะ อายตนะสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น 
โดยข้นธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยข้นธ์ ๔ 
อายตนะ ๒ ธาตุ ๘ 

[๒๑๒] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยรูปีธรรม โดยข้นธสังคหะ อายตนสังคหะ 
ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยธรรมเหล่านั้นโดยข้นธสังคหะ อายตนสังคหะ 
ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยข้นธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 

[๒๑๓] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยอรูปีธรรม โลกุตตรธรรม โดย 
ข้นธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น 
โดยข้นธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 

[๒๑๔] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยอาสวธรรม อาสวสาสวธรรม อาสว 
อาสวสัมปยุตตธรรม โดยข้นธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่าใด 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น โดยข้นธสังคหะอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้น 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๒อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 35 

[๒๑๕] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยอนาสวธรรม อาสวสัมปยุตตธรรม 
อาสวสัมปยุตตโนอาสวธรรม อาสววิปปยุตตอนาสวธรรมโดยข้นธสังคหะ อายตนสังคหะ 
ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น โดยข้นธสังคหะ อายตนสังคหะ 
ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 

[๒๑๖] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยสัญโญชนธรรม คันถธรรม โอฆธรรม 
โยคธรรม นึวรณธรรม ปรามาสธรรม ปรามาสปรามัฏฐธรรม โดยข้นธสังคหะ 
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่าใดสงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น โดยข้นธสังคหะ 
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๑๑ 
ธาตุ ๑๗ 

[๒๑๗] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยอปรามัฏฐธรรม ปรามาสสัมปยุตตธรรม 
ปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม สารัมมณธรรมโดยข้นธสังคหะ อายตนสังคหะ 
ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น โดยข้นธสังคหะ อายตนสังคหะ 
ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 
[๒๑๘] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยอนารัมมณธรรม โนจิตตธรรม 
จิตตวิปปยุตตธรรม ชิตตวิสังสัฏฐธรรม จิตตสมุฏฐานธรรมจิตตสหภูธรรม ชิตตานุ 
ปริวัตติธรรม พาหิรธรรม อุปาทาธรรม โดยข้นธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ 
ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น โดยข้นธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ 
ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 

[๒๑๙] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยจิตตธรรม โดยข้นธสังคหะ อายตน 
สังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น โดยข้นธสังคหะ 
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ 


ธาตุ ๑๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 36 

[๒๒๐] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยเจตสิกธรรม จิตตสัมปยุตตธรรม 
ชิตตสังสัฏฐธรรม ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ชิตตสังสัฏฐ 
สมุฏฐานานุปริวัตดึธรรม โดยข้นธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่าใด 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น โดยข้นธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ 
ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ไม , ได้ด้วยข้นธ์ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 

[๒๒๑] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยอัชฌัตดึกธรรม โดยข้นธสังคหะ 
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น โดยข้นธสังคหะ 
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ 

[๒๒๒] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยอุปาทานธรรม กิเลสธรรม กิเลส 
สังณิลสิกธรรม กิเลสสังกิลิฏฐธรรม กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรม โดยข้นธสังคหะ 
อายตนะสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น โดย 1 ขันธสังคห 
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๑๑ 
ธาตุ ๑๗ 

[๒๒๓] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยอสังณิลสิกธรรม สังกิลิฏฐธรรม 
กิเลสสัมปยุตตธรรม สังกิลิฏฐโนกิเลสธรรม กิเลสสัมปยุตตโนกิเลสธรรม กิเลสวิปปยุตต 
อสังณิลสิกธรรม ทัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาติ'พพธรรม ทัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม 
ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรมสวิตักกธรรมสวิจารธรรมสัปปีติกธรรมปีติสหคตธรรม 
สุขสหคตธรรม อุเปกขาสหคตธรรม นกามาวจรธรรม รูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม 
อปริยาปันนธรรม นิยยานิกธรรม นิยตธรรม อนุตตรธรรม สรณธรรม โดยข้นธสังคหะ 
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น โดยข้นธสังคหะ 
อายตนสังคหะธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร?ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 37 
ข้อธรรมในอสังคหิเตนอสังคหิตบท 

รูป ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ นามรูป ภพ ๒ ชาติ 
ชรา มรณะ รูป อนารัมมณธรรม โนจิตตะจิตตวิปปยุตตะ วิสังสัฏฐะ สมุฏฐานะ 
สหภู อนุปริวัตติ พาหิระอุปาทา 

รวม ๒๒ นัย นี้เป็นนัยที่ให้รู้ได้ง่าย 
อสังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส จบ 
๖. สัมปโยควิปปโยคปทนิทเทส 

[๒๒๔] รูปขันธ์ ประกอบได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?ไม , มีขันธ์ อายตนะ 
ธาตุที่ประกอบได้ ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไม่ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๒๒๕] เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๗ ประกอบได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ธรรมบางอย่าง 

[๒๒๖] วิญญาณขันธ์ ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง. 
ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๐ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ธรรมบางอย่าง 

[๒๒๗] จักขวายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ประกอบได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ หรือ? ไม , มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได้.ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 38 

ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๒๒๘] มนายตนะ ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง. 
ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๐ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ธรรมบางอย่าง 

[๒๒๙] จักขุธาตุ ฯลฯ โผฏฐัพพธาตุ ประกอบได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ หรือ? 

ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได้. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 
ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑ธาตุ ๗ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรม 
บางอย่าง 

[๒๓๐] จักขุวิญญาณธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ประกอบได้ด้วย 
ขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 
ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง 

[๒๓๑] สมุทยสัจ มัคคสัจ ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบ 
ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๒๓๒] นิโรธสัจ จักขุนทรีย์ ฯลฯ กายินทรีย์ อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ ประกอบ 
ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไม่มีขันธ์ อายตนะธาตุ ที่ประกอบได้. ประกอบไม , ได้ 
ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบ 
ไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ธรรมบางอย่าง 

[๒๓๓] มนินทรีย์ ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ ประกอบได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 39 

[๒๓๔] สุขินทรีย์ ทุกขินทรีย์ โสมนัสสินทรีย์ โทมนัสสินทรีย์ ประกอบได้ด้วย 
ขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบได้ด้วย อายตนะ ๑ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง. ประกอบ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๒๓๕] อุเปกขินทรีย์ ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๖ประกอบได้ 
ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 
ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง 

[๒๓๖] สัทธินทรีย์วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ อนัญญ 
ตัญญัสสามีดินทรีย์ อัญญินทรีย์ อัญญาตาวินทรีย์ สังขารเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 
ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ 
อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๒๓๗] วิญญาณเพราะสังขารเป็นปัจจัย ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง. ประกอบไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วย 
ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 
[๒๓๘] ผัสสะเพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๗ ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง.ประกอบไม , ได้ด้วย 
ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบ 
ไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๒๓๙] เวทนาเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 
ประกอบได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง.ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไม , ได้ด้วย 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 40 

[๒๔๐] ตัณหาเพราะเวทนาเป็นปัจจัย อุปาทานเพราะตัณหา เป็นปัจจัย กัมมภพ 
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบได้ 
ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง.ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไม , ได้ด้วย 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๒๔๑] รูปภพ ประกอบได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไม่มีขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ ที่ประกอบได้. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?ไม่มีขันธ์ อายตนะ 
อะไรๆ ที่ประกอบไม่ได้ ประกอบไม , ได้ด้วยธาตุ ๓ 

[๒๔๒] อรูปภพ ณวสัญญานาสัญญาภพ จตุโวการภพ ประกอบได้ด้วยขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ หรือ? ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได้.ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบ 
ไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๒๔๓] อสัญญาภพ เอกโวการภพ ปริเทวะ ประกอบได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ หรือ? ไม , มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได้.ประกอบไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไม , ได้ด้วย 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๒๔๔] โสกะ ทุกข์ โทมนัส ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ธาตุ ๑ 
ประกอบได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ ประกอบไม , ได้ด้วย 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๒๔๕] อุปายาส สติปัฏฐาน สัมมัปปธาน ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง.ประกอบไม , ได้ด้วย 
ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบ 
ไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 41 

[๒๔๖] อิทธิบาท ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๒ ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? ประกอบไม , ได้ 
ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไม่ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๒๔๗] ฌาน ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง. ประกอบไม่ได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 

ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ประกอบไม่ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง 

[๒๔๘] อัปปมัญญา อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ 
ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๒๔๙] ผัสสะ เจตนา มนสิการ ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 
ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๒๕๐] เวทนา สัญญา ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ประกอบได้ 
ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 
ประกอบไม่ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง 

[๒๕๑] จิต ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง. ประกอบ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 
ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ธรรมบางอย่าง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 42 

[๒๕๒] อธิโมกข์ ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๒ ประกอบได้ด้วย 
ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 
ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง 

[๒๕๓] กุศลธรรม อกุศลธรรม ประกอบได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 

ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได้. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 
ประกอบไม่ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง 

[๒๕๔] สุขเวทนาสัมปยุตตธรรม ทุกขเวทนาสัมปยุตตธรรมประกอบได้ด้วย 
ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 
ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๕ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง 

[๒๕๕] อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตตธรรม ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง. ประกอบไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วย 
ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 
[๒๕๖] วิปากธรรม ประกอบได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ หรือ?ไม่มีขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได้. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะธาตุ เท่าไร? ประกอบ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 
[๒๕๗] ริปากธัมมธรรม สังกิลิฏฐสังณิลสิกธรรม ประกอบได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ หรือ? ไม , มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได้. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วย ขันธ์ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไม , ได้ด้วย 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๒๕๘] ฒวริปากนริปากธัมมธรรม อนุปาทินนุปาทานิยธรรมประกอบได้ด้วยขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ หรือ? ไม่มีขันธ์ อายตนะ ที่ประกอบได้.ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะอะไรๆที่ประกอบไม , ได้ ประกอบไม , ได้ด้วยธาตุ ๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 43 

[๒๕๙] อนุปาทินนานุปาทานิยธรรม อสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกธรรม ประกอบได้ด้วย 
ขันธ์ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได้. ประกอบไม , ได้ด้วย 
ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์อายตนะ อะไรๆ ที่ประกอบไม , ได้ ประกอบไม , ได้ 
ด้วยธาตุ ๖ 

[๒๖๐] สวิตักกสวิจารธรรม ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง. ประกอบไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ ประกอบไม , ได้ด้วย อายตนะ ๑ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๒๖๑]อริตักกวิจารมัตตธรรมปีติสหคตธรรมประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ประกอบ 
ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 
ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ ประกอบไม่ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง 

[๒๖๒] อริตักกาวิจารธรรม ประกอบได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุหรือ? ไม่มีขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได้. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ 
อายตนะ อะไรๆ ที่ประกอบไม , ได้ประกอบไม , ได้ด้วยธาตุ ๑ 

[๒๖๓] สุขสหคตธรรม ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ ประกอบได้ด้วย อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง. ประกอบไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 
[๒๖๔] อุเปกขาสหคตธรรม ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๒๖๕] หัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาตัพพธรรม หัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม 
ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม อาจยคามีธรรมอปจยคามีธรรม เสกขธรรม อเสกขธรรม 
มหัคคตธรรม ประกอบได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
ที่ประกอบได้.ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 44 

[๒๖๖] ดัปปมาณธรรม ปณีตธรรม ประกอบได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ หรือ? 

ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได้. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 

ไม , มีขันธ์ อายตนะ อะไรๆ ที่ประกอบไม , ได้ประกอบไม , ได้ด้วยธาตุ ๖ 

[๒๖๗] ปริตตารัมมณธรรม ประกอบได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไม , มีขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได้. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ประกอบ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง 

[๒๖๘] มหัคคตารัมมณธรรม อัปปมาณารัมมณธรรม หืนธรรม มิจฉัตตนิยตธรรม 
สัมมัตตนิยตธรรม มัคคารัมมณธรรม มัคคเหตุกธรรมมัคคาธิบดีธรรม ประกอบได้ด้วย 
ขันธ์ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไม่มีขันธ์อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได้. ประกอบไม , ได้ด้วย 
ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบ 
ไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๒๖๙] อนุปปันนธรรม ประกอบได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ หรือ?ไม , มีขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได้. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ 
อายตนะ อะไรๆ ที่ประกอบไม , ได้ ประกอบไม , ได้ด้วยธาตุ ๕ 

[๒๗๐] อดีตารัมมณธรรม อนาคตารัมมฌธรรม ประกอบได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ หรือ? ไม , มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได้.ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๒๗๑] ปัจจุปปันนารัมมณธรรม อัชฌัตตารัมมณธรรม พหิทธารัมมณธรรม 
อัชฌัตตพหิทธารัมมฌธรรม ประกอบได้ด้วยขันธ์ อายตนะธาตุ หรือ? ไม่มีขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ ที่ประกอบได้. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วย 
ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 45 

[๒๗๒] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อนิทัสสนส้ปัปฏิฆธรรม ประกอบได้ด้วยขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ หรือ? ไม , มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได้.ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไม , ได้ด้วย 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๒๗๓] เหตุธรรม เหตุสเหตุกธรรม เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม ประกอบได้ด้วย 
ขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง. 
ประกอบไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๖ ประกอบไม , ได้ด้วย อายตนะ ๑ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๒๗๔] สเหตุกธรรม เหตุสัมปยุตตธรรม ประกอบได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
หรือ? ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได้. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ ประกอบไม , ได้ด้วย 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๒๗๕] สเหตุกนเหตุธรรม เหตุสัมปยุตตนเหตุธรรม นเหตุสเหตุกธรรม ประกอบ 
ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง.ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์อายตนะ 
ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไม , ได้ด้วย 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๒๗๖] อัปปัจจยธรรม อสังขตธรรม สนิท้สสนธรรม สัปปฏิฆธรรม รูปีธรรม 
ประกอบได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไม่มีขันธ์อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได้. 
ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๗ ประกอบไม , ได้ด้วย อายตนะ ๑ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๒๗๗] โลกุตตรธรรม ประกอบได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ หรือ?ไม่มีขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได้. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะธาตุ เท่าไร? ไม่มี 
ขันธ์ อายตนะ อะไรๆ ที่ประกอบไม , ได้ ประกอบไม , ได้ด้วยธาตุ ๖ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 46 

[๒๗๘] อาสวธรรม อาสวสาสวธรรม อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม ประกอบได้ 
ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?ประกอบไม , ได้ด้วย 
ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไม , ได้ด้วย อายตนะ ๑ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 
[๒๗๙] อนาสวธรรม อาสววิปปยุตตอนาสวธรรม ประกอบได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ หรือ? ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได้. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะ อะไรๆ ที่ประกอบไม , ได้ ประกอบไม , ได้ด้วย ธาตุ ๖ 
[๒๘๐] อาสวสัมปยุตตธรรม ประกอบได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ หรือ? 

ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได้. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 
ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ประกอบไม่ได้ด้วย อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง 

[๒๘๑] อาสวสัมปยุตตโนอาสวธรรม ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 
[๒๘๒] สัญโญชนธรรม คันถธรรม โอฆธรรม โยคธรรม นึวรณธรรม 
ปรามาสธรรมปรามาสปรามัฏฐธรรม ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไม , ได้ 
ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ธรรมบางอย่าง 

[๒๘๓] อปรามัฏฐธรรม ปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม ประกอบได้ด้วย 
ขันธ์ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได้.ประกอบไม , ได้ 
ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะ อะไรๆที่ประกอบไม , ได้ ประกอบ 
ไม , ได้ด้วยธาตุ ๖ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 47 

[๒๘๔] ปรามาสสัมปยุตตธรรม ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๒๘๕] สารัมมฌธรรม ประกอบได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไม่มีขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได้. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะธาตุ เท่าไร? ประกอบ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรม 
บางอย่าง 

[๒๘๖] อนารัมมฌธรรม จิตตวิปปยุตตธรรม จิตตวิสังสัฏฐธรรม อุปาทาธรรม 
ประกอบได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไม่มีขันธ์ อายตนะธาตุ ที่ประกอบได้. 

ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๗ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๗ธรรมบางอย่าง 

[๒๘๗] จิตตธรรม ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง. 
ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๐ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๒๘๘] เจตสิกธรรม จิตตสัมปยุตตธรรม จิตตสังสัฏฐธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏ 
ฐานธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหคูธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตดึธรรม 
ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗.ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 
ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง 

[๒๘๙] อนุปาทินนธรรม ประกอบได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ หรือ?ไม่มีขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได้. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ 
อายตนะ อะไรๆ ที่ประกอบไม , ได้ ประกอบไม , ได้ด้วยธาตุ ๕ 

[๒๙๐] อุปาทานธรรม กิเลสธรรม กิเลสสังณิลสักธรรม กิเลสสังกิลิฏฐธรรม 
กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรม ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ธาตุ ๑ ประกอบได้ด้วย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 48 

ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๒๙๑] อสังณิลสิกธรรม กิเลสวิปปยุตต อสังณิลสิกธรรมประกอบได้ด้วยขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ หรือ? ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได้. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะ อะไรๆที่ประกอบไม่ได้ ประกอบไม , ได้ 
ด้วยธาตุ ๖ 

[๒๙๒] สังกิลิฏฐธรรม กิเลสสัมปยุตตธรรม ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะธาตุ 
หรือ? ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได้. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๒๙๓] สังกิลิฏฐโนกิเลสธรรม กิเลสสัมปยุตตโนกิเลสธรรมประกอบได้ด้วย 
ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 
ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง 

[๒๙๔] หัสสนปหาติ'พพธรรม ภาวนาปหาตัพพธรรม หัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม 
ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม ประกอบได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ หรือ? ไม่มีขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ ที่ประกอบได้. ประกอบไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วย 
ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๒๙๕] สวิตักกธรรม สวิจารธรรม ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 49 

[๒๙๖] อวิตักกธรรม อวิจารธรรม ประกอบได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ หรือ? 

ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได้. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 

ไม่มีขันธ์ อายตนะ อะไรๆ ที่ประกอบไม , ได้ ประกอบไม , ได้ด้วยธาตุ ๑ 

[๒๙๗] สัปปีดึกธรรม ปีติสหคตธรรม ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๒๙๘] สุขสหคตธรรม ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 
. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๕ ประกอบไม , ได้ด้วย อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ธรรมบางอย่าง 

[๒๙๙] อุเปกขาสหคตธรรม ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ธรรมบางอย่าง 

[๓๐๐] นกามาวจรธรรม อปริยาปันนธรรม อนุตตรธรรม ประกอบได้ด้วยขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ หรือ? ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได้.ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะ อะไรๆที่ประกอบไม , ได้ ประกอบไม , ได้ 
ด้วยธาตุ ๖ 

[๓๐๑] รูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม นิยยานิกธรรม นิยตธรรม สรณธรรม 
ประกอบได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะธาตุ ที่ประกอบได้. 
ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๖ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ธรรมบางอย่าง 
สัมปโยคริปปโยคปทนิทเทส จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 50 

๗. สัมปยุตเตนวิปปยุตตปทนิทเทส 

[๓๐๒] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ 
วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น 
ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?ธรรมเหล่านั้น ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๐๓] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย จักขุวิญญาณธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ 
มโนวิญญาณธาตุ ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้นธรรมเหล่านั้นไม , มีขันธ์ 
อายตนะ อะไรๆ ที่ประกอบไม , ได้ ประกอบไม , ได้ด้วยธาตุ ๑ 

[๓๐๔] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย มนินทรีย์ ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วย 
ธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไม , ได้ 
ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๐๕] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย อุเปกขินทรีย์ ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ 
ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น ไม่มีขันธ์ อายตนะ อะไรๆที่ประกอบไม , ได้ ประกอบ 
ไม , ได้ด้วยธาตุ ๕ 

[๓๐๖] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยวิญญาณเพราะสังขารเป็นปัจจัย ผัสสะ 
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย เวทนาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย 
ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต มนสิการธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น 
ธรรมเหล่านั้น ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๐๗] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย อธิโมกข์ ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วย 
ธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น ไม , มีขันธ์ อายตนะ อะไรๆที่ประกอบไม , ได้ ประกอบไม , ได้ 
ด้วยธาตุ ๑ 

[๓๐๘] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตตธรรม อุเปกขา 
สหคตธรรม ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้นธรรมเหล่านั้น ไม่มีขันธ์ 
อายตนะ อะไรๆ ที่ประกอบไม , ได้ ประกอบไม , ได้ด้วยธาตุ ๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 51 

[๓๐๙] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย สวิตักกสวิจารธรรม ธรรมเหล่าใด 
ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น ไม่มีขันธ์ อายตนะอะไรๆ ที่ประกอบไม , ได้ 
ประกอบไม , ได้ด้วยธาตุ ๑ 

[๓๑๐] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย จิตตธรรม เจตสิกธรรมจิตตสัมปยุตตธรรม 
จิตตสังสัฏฐธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม จิตตสังสัฏฐ 
สมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น 
ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง 

[๓๑๑] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยสริตักกธรรม สวิจารธรรมธรรมเหล่าใด 
ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น ไม่มีขันธ์ อายตนะอะไรๆ ที่ประกอบไม , ได้ 
ประกอบไม , ได้ด้วยธาตุ ๑ 

[๓๑๒] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยอุเปกขาสหคตธรรม ธรรมเหล่าใด 
ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? ธรรมเหล่านั้น ไม , มีขันธ์ อายตนะ อะไรๆ ที่ประกอบไม , ได้ ประกอบไม , ได้ด้วย 
ธาตุ ๕ 

สรุปข้อธรรม 

ขันธ์ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ อินทรีย์ ๒ ปฏิจจสมุปบาท ๓ ธรรมมีผัสสะ 
เป็นที่ ๕ อธิโมกขเจตสัก มนสิการเจตสิก ธรรม ๓ บทในติกะ ธรรม ๗ บทใน 
มหันตรทุกะ ธรรมที่สัมปยุตด้วยมนายตนะอีก ๒ คือที่สัมปยุตด้วยวิตก วิจาร และที่ 
สัมปยุตด้วยอุเบกขา 

สัมปยุตเตนวิปปยุตตปทนิทเทส จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 52 

๘. วิปปยุตเตนสัมปยุตตปทนิทเทส 

[๓๑๓] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วย รูปขันธ์ ธรรมเหล่านั้น ประกอบได้ด้วย 
ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม , มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได้ 

[๓๑๔] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วย เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ 
วิญญาณขันธ์ ฯลฯ สรณธรรม อรณธรรม ธรรมเหล่านั้นประกอบได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได้ 
ริปปยุตเตนสัมปยุตตปทนิทเทส จบ 
๙. สัมปยุตเตนสัมปยุตตปทนิทเทส 

[๓๑๕] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ 
ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นประกอบได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ เท่าไร? ธรรมเหล่านั้น ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบได้ด้วย 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๑๖] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยวิญญาณขันธ์ มนายตนะ จักขุวิญญาณ 
ธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ธรรมเหล่าใดประกอบได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรม 
เหล่านั้นประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ธรรมบางอย่าง 

[๓๑๗] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยสมุทยสัจ มรรคสัจ ธรรมเหล่าใด 
ประกอบได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๑๘] ธรรมเหล่าใดประกอบได้ด้วยมนินทรีย์ ธรรมเหล่าใดประกอบได้ด้วย 
ธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 
[๓๑๙] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยสุขินทรีย์ ทุกขินทรีย์ โสมนัสสินทรีย์ 
โทมนัสสินทรีย์ ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น ประกอบได้ด้วย 
ขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 53 

[๓๒๐] ธรรมเหล่าใดประกอบได้ด้วยอุเปกขินทรีย์ ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย 
ธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ธาตุ ๖ ประกอบได้ด้วย 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๒๑] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ 
สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ อนัญญตัญญัสสามีดึนทรีย์อัญญินทรีย์ สัญญาตาวินทรีย์ 
อวิชชา สังขารเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยธรรมเหล่าใดประกอบได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรม 
เหล่านั้นประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๒๒] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย วิญญาณเพราะสังขารเป็นปัจจัย ธรรม 
เหล่าใดประกอบได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๒๓] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย ผัสสะเพราะสฬายตนะ เป็นปัจจัย ธรรม 
เหล่าใดประกอบได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ 
ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ธรรมบางอย่าง 

[๓๒๔] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย เวทนาเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ธรรมเหล่าใด 
ประกอบได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 
ประกอบได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๒๕] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย ตัณหาเพราะเวทนาเป็นปัจจัย อุปาทาน 
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย กรรมภพ ธรรมเหล่าใดประกอบได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น 
ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง 

[๓๒๖] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย โสกะ ทุกขะ โทมนัส ธรรมเหล่าใด 
ประกอบได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ประกอบได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 54 

[๓๒๗] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย อุปายาส สติปัฏฐาน สัมมัปปธาน ธรรม 
เหล่าใดประกอบได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๒๘] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย อิทธิบาท ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยธรรม 
เหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๒ ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง 

[๓๒๙] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย ฌาน ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยธรรม 
เหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๓๐] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย อัปปมัญญา อินทรีย์ ๕ พละ ๕ 
โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ ธรรมเหล่าใดประกอบได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น 
ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง 

[๓๓๑] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย ผัสสะ เจตนา มนสิการ ธรรมเหล่าใด 
ประกอบได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 
ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๓๒] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย เวทนา สัญญา ธรรมเหล่าใด ประกอบ 
ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ธาตุ ๗ ประกอบ 
ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๓๓] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย จิต ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยธรรม 
เหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ ประกอบได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรม 
บางอย่าง 

[๓๓๔] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย อธิโมกข์ ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย 
ธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ธาตุ ๒ ประกอบได้ด้วย 
ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 55 

[๓๓๕] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย สุขเวทนาสัมปยุตตธรรม ทุกขเวทนาสัมป 
ยุตตธรรม อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตตธรรม ธรรมเหล่าใดประกอบได้ด้วยธรรมเหล่านั้น 
ธรรมเหล่านั้น ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ ประกอบได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 
[๓๓๖] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย สวิตักกสวิจารธรรม อริตักก วิจารมัตตธรรม 
ปีติสหคตธรรม ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น ประกอบได้ด้วย 
ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๓๗] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย สุขสหคตธรรม อุเปกขาสหคตธรรม ธรรม 
เหล่าใดประกอบได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ ประกอบได้ด้วย 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๓๘] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย เหตุธรรม เหตุสเหตุกธรรม เหตุเหตุสัมป 
ยุตตธรรม ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๓๙] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย สเหตุกนเหตุธรรม เหตุสัมปยุตตนเหตุธรรม 
นเหตุสเหตุกธรรม ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นประกอบได้ด้วย 
ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๔๐] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย อาสวธรรม อาสวสาสวธรรม อาสวอาสว 
สัมปยุตตธรรม ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยธรรมเหล่านั้นธรรมเหล่านั้น ประกอบได้ด้วย 
ขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 
[๓๔๑] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย อาสวสัมปยุตตโนอาสวธรรม ธรรมเหล่าใด 
ประกอบได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง 

[๓๔๒] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย สัญโญชนธรรม ตันถธรรมโอฆธรรม 
โยคธรรม นึวรณธรรม ปรามาสธรรม ปรามาสปรามัฏฐธรรมธรรมเหล่าใด ประกอบ 
ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบได้ 
ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 56 

[๓๔๓] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย ปรามาสสัมปยุตตธรรม ธรรมเหล่าใด 
ประกอบได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง 

[๓๔๔] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย จิตตธรรม ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย 
ธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ ประกอบได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง 

[๓๔๕] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย เจตสิกธรรม จิตตสัมปยุตตธรรม จิตต 
สังสัฏฐธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม จิตตสังสัฏฐ 
สมุฏฐานานุปริวัตดึธรรม ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น 
ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 

[๓๔๖] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย อุปาทานธรรม กิเลสธรรม กิเลสสังณิล 
สิกธรรม กิเลสสังกิลิฏฐธรรม กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรมธรรมเหล่าใดประกอบได้ด้วย 
ธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบได้ด้วย 
ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ธรรมบางอย่าง 

[๓๔๗] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย สังกิลิฏฐโนกิเลสธรรม กิเลสสัมปยุตตโน 
กิเลสธรรม สวิตักกธรรม สวิจารธรรม สัปปีติกธรรมปีดึสหคตธรรม ธรรมเหล่าใด 
ประกอบได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง 

[๓๔๘] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วย สุขสหคตธรรม อุเปกขาสหคตธรรม 
ธรรมเหล่าใดประกอบได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นประกอบได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? ธรรมเหล่านั้น ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 
สัมปยุตเตนสัมปยุตตปทนิทเทส จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 57 

๑๐. วิปปยุตเตนวิปปยุตตปทนิทเทส 

[๓๔๙] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วย รูปขันธ์ ธรรมเหล่าใด ประกอบไม่ได้ด้วย 
ธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น ประกอบไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะธาตุ เท่าไร? ธรรมเหล่านั้น 
ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง 

[๓๕๐] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม่ได้ด้วย เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ 
วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น 
ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง 

[๓๕๑] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม่ได้ด้วย จักขวายตนะ ฯลฯโผฏฐัพพายตนะ 
จักขุธาตุ ฯลฯ โผฏฐัพพธาตุ ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น 
ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑ธาตุ ๗ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง 

[๓๕๒] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วย จักขุวิญญาณธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ 
มโนวิญญาณธาตุ สมุทยสัจ มรรคสัจ ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น 
ธรรมเหล่านั้น ประกอบไม่ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ ประกอบไม่ได้ด้วยอายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๕๓] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วย นิโรธสัจ จักขุนทรีย์ ฯลฯกายินทรีย์ 
อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น 
ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 58 

[๓๕๔] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วย มนินทรีย์ ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ 
ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 
ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๕๕] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วย สุขินทรีย์ ทุกขินทรีย์โสมนัสสินทรีย์ 
โทมนัสสินทรีย์ ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น ประกอบ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรม 
บางอย่าง 

[๓๕๖] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วย อุเปกขินทรีย์ ธรรมเหล่าใด ประกอบ 
ไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ 
ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๕๗] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วย สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ 
สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ อนัญญตัญญัสสามีสินทรีย์ อัญญินทรีย์ อัญญาตาวินทรีย์ 
อวิชชา สังขารเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น 
ธรรมเหล่านั้น ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๕๘] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วย วิญญาณเพราะสังขารเป็นปัจจัย ผัสสะ 
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย เวทนาเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วย 
ธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบ 
ไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ธรรมบางอย่าง 

[๓๕๙] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วย ตัณหาเพราะเวทนาเป็นปัจจัย อุปาทาน 
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย กรรมภพ ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น 
ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 59 

[๓๖๐] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วย รูปภพ ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วย 
ธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น ไม่มีขันธ์ อายตนะ อะไรๆที่ประกอบไม , ได้ ประกอบไม , ได้ 
ด้วยธาตุ ๓ 

[๓๖๑] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วย อสัญญาภพ เอกโวการภพ ปริเทวะ 
ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๖๒] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วย อรูปภพ ณวสัญญานาสัญญาภพ 
จตุโวการภพ โสกะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส สติปัฏฐานสัมมัปปธาน อิทธิบาท 
ฌาน อัปปมัญญา อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗อริยมรรคมีองค์ ๘ ธรรมเหล่าใด 
ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๖ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๖๓] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วย ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต 
มนสิการ ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้นธรรมเหล่านั้น ประกอบไม , ได้ด้วย 
ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 
[๓๖๔] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วย อธิโมกข์ ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ 
ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ 
ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๖๕] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วย กุศลธรรม อกุศลธรรม ธรรมเหล่าใด 
ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๖ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ธรรมบางอย่าง 

[๓๖๖] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วย สุขเวทนาสัมปตยุตธรรม ทุกขเวทนา 
สัมปยุตตธรรม ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้นธรรมเหล่านั้น ประกอบไม , ได้ 
ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 60 

[๓๖๗] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วย อทุกขมสุขเวทนา สัมปยุตตธรรม 
ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๖๘] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วย วิปากธรรม ธรรมเหล่าใด ประกอบ 
ไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 
ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๖๙] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วย ริปากธัมมธรรม สังกิลิฏฐสังณิลสิกธรรม 
ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๗๐] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วย ฌววิปากนวิปากธมมธรรม อนุปาทินนุ 
ปาทานิยธรรม ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น ไม่มีขันธ์ 
อายตนะ อะไรๆ ที่ประกอบไม , ได้ประกอบไม , ได้ด้วยธาตุ ๕ 

[๓๗๑] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วย อนุปาทินนานุปาทานิยธรรม อสังกิลิฏฐา 
สังณิลสิกธรรม ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น ไม่มีขันธ์ 
อายตนะ อะไรๆ ที่ประกอบไม , ได้ประกอบไม , ได้ด้วยธาตุ ๖ 

[๓๗๒] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วย สริตักกสวิจารธรรม ธรรมเหล่าใด 
ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๕ ประกอบไม่ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๗๓] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วย อริตักก : วิจารมัตตธรรม ปีติสหคตธรรม 
ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๗๔] ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยอริตักกาวิจารธรรม ธรรมเหล่าใด 
ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นไม , มีขันธ์ อายตนะอะไรๆ ที่ประกอบไม , ได้ 
ประกอบไม , ได้ด้วยธาตุ ๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 61 

[๓๗๕] ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยสุขสหคตธรรม ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ 
ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ ประกอบ 
ไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๗๖] ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยอุเปกขาสหคตธรรม ธรรมเหล่าใดประกอบ 
ไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ 
ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๗๗] ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยบัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาตัพพ 
ธรรม บัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม อาจยคามีธรรม อปจย 
คามีธรรม เสกขธรรม อเสกขธรรมมหัคคตธรรม ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยธรรม 
เหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไม่ได้ด้วย 
อายตนะ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๗๘] ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยอัปปมาณธรรม ปณีตธรรม ธรรมเหล่าใด 
ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นไม , มีขันธ์อายตนะ อะไรๆ ที่ประกอบไม , ได้ 
ประกอบไม , ได้ด้วยธาตุ ๖ 

[๓๗๙] ธรรมเหล่าใดประกอบไม่ได้ด้วยปริตตารัมมณธรรม ธรรมเหล่าใดประกอบ 
ไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 
ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๘๐] ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยมหัคคตารัมมฌธรรม อัปปมาณารัมมณ 
ธรรม หืนธรรม มิจฉัตตนิยตธรรม สัมมัตตนิยตธรรมมัคคารัมมฌธรรม มัคคเหตุกธรรม 
มัคคาธิบดีธรรม ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นประกอบไม , ได้ 
ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๘๑] ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยอนุปปันนธรรม ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ 
ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นไม่มีขันธ์ อายตนะอะไรๆ ที่ประกอบไม , ได้ ประกอบไม , ได้ 
ด้วยธาตุ ๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 62 

[๓๘๒] ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยอดีตารัมมณธรรม อนาคตารัมมณธรรม 
ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ 
๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๘๓] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยปัจจุบันนารัมมณธรรม อัชฌัตตารัมมณ 
ธรรม พหิทธารัมมฌธรรม อัชฌัตตพหิทธารัมมณธรรมธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วย 
ธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไม , ได้ 
ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๘๔] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อนิทัสสนสัปปฏิฆ 
ธรรม ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๘๕] ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยเหตุธรรม สเหตุกธรรม เหตุสัมปยุตต 
ธรรม เหตุสเหตุกธรรม สเหตุกนเหตุธรรม เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม เหตุสัมปยุตตนเหตุ 
ธรรม นเหตุสเหตุกธรรม ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น 
ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง 

[๓๘๖] ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยอัปปัจจยธรรม อสังขตธรรม สนิทัสสน 
ธรรม สัปปฏิฆธรรม รูปีธรรม ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น 
ประกอบไม่ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑ธาตุ ๗ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรม 
บางอย่าง 

[๓๘๗] ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยโลกุตตรธรรม ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ 
ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นไม่มีขันธ์ อายตนะอะไรๆ ที่ประกอบไม , ได้ ประกอบไม , ได้ 
ด้วยธาตุ ๖ 

[๓๘๘] ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยอาสวธรรม อาสวสัมปยุตตธรรม อาสว 
สาสวธรรม อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม อาสวสัมปยุตตโนอาสวธรรม ธรรมเหล่าใดประกอบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 63 

ไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖. 

ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๘๙] ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยอนาสวธรรม อาสววิปปยุตตอนาสวธรรม 
ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นไม่มีขันธ์ อายตนะ อะไรๆ ที่ประกอบ 
ไม , ได้ ประกอบไม , ได้ด้วยธาตุ ๖ 

[๓๙๐] ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยสัญโญชนธรรม คันถธรรมโอฆธรรม 
โยคธรรม นีวรณธรรม ปรามาสธรรม ปรามาสสัมปยุตตธรรม ปรามาสปรามัฏฐธรรม 
ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ 
๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไม , ได้ด้วย อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๙๑] ธรรมเหล่าใดประกอบไม่ได้ด้วยอปรามัฏฐธรรม ปรามาสวิปปยุตตอปรามี'ฏฐ 
ธรรม ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นไม่มีขันธ์ อายตนะอะไรๆ 
ที่ประกอบไม , ได้ ประกอบไม , ได้ด้วย ธาตุ ๖ 

[๓๙๒] ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยสารัมมณธรรม จิตตธรรม เจตสิกธรรม 
จิตตสัมปยุตตธรรม ชิตตสังสัฏฐธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน 
สหภูธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น 
ธรรมเหล่านั้นประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไม , ได้ด้วย อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๙๓] ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยอนารัมมฌธรรม จิตตวิปปยุตตธรรม จิตต 
วิสังสัฏฐธรรม อุปาทาธรรม ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้น 
ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑ธาตุ ๗ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรม 
บางอย่าง 

[๓๙๔] ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยอนุปาทินนธรรม ธรรมเหล่าใด ประกอบไม่ 
ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นไม่มีขันธ์ อายตนะอะไรๆ ที่ประกอบไม , ได้ ประกอบ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 64 

[๓๙๕] ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยอุปาทานธรรม กิเลสธรรม สังกิลิฏฐธรรม 
กิเลสสัมปยุตตธรรม กิเลสสังณิลสิกธรรม กิเลสสังกิลิฏฐธรรม สังกิลิฏฐโนกิเลสธรรม 
กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรม กิเลสสัมปยุตตโนกิเลสธรรม ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วย 
ธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไม่ได้ 
ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๙๖] ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยอสังกิเลสักธรรม กิเลสวิปปยุตตอสังณิลสัก 
ธรรม ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นไม่มีขันธ์ อายตนะอะไรๆ ที่ 
ประกอบไม , ได้ ประกอบไม , ได้ด้วยธาตุ ๖ 

[๓๙๗] ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยทัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาติ'พพธรรม 
หัสสนปหาติ'พพเหตุกธรรม ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วย 
ธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไม , ได้ 
ด้วยอายตนะ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๙๘] ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยสวิตักกธรรม สวิจารธรรม ธรรมเหล่าใด 
ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ 
ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๓๙๙] ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยอวิตักกธรรม อริจารธรรม ธรรมเหล่าใด 
ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นไม , มีขันธ์ อายตนะอะไรๆ ที่ประกอบไม , ได้ 
ประกอบไม , ได้ด้วยธาตุ ๑ 

[๔๐๐]ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยสัปปีติกธรรมปีดึสหคตธรรม ธรรมเหล่าใด 
ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ธรรมบางอย่าง 

[๔๐๑] ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยสุขสหคตธรรม ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ 
ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ ประกอบ 
ไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 65 

[๔๐๒] ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยอุเปกขาสหคตธรรม ธรรมเหล่าใด 
ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่านั้นประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ 
ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๔๐๓] ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยนกามาวจรกรรม อปริยาปันนธรรม 
อนุตตรธรรม ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้นธรรมเหล่านั้นไม่มีขันธ์ 
อายตนะอะไรๆ ที่ประกอบไม , ได้ ประกอบไม , ได้ด้วยธาตุ ๖ 

[๔๐๔] ธรรมเหล่าใดประกอบไม่ได้ด้วยรูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม 
นิยยานิกธรรม นิยตธรรม สรณธรรม ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยธรรมเหล่านั้น 
ธรรมเหล่านั้นประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? ธรรมเหล่านั้นประกอบไม , ได้ 
ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 
วิปปยุตเตนวิปปยุตตปทนิทเทส จบ 
๑๑ สังคหิเตนสัมปยุตตวิปปยุตตปทนิทเทส 
[๔๐๕] ธรรมเหล่าใดสงเคราะห์ได้ด้วยสมุทยสัจ มรรคสัจ โดยขันธสังคหะ 
อายตนสังคหะ ธรรมเหล่านั้นประกอบได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? ธรรมเหล่านั้น 
ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๔๐๖] ธรรมเหล่าใดสงเคราะห์ได้ด้วยอิตถินทรีย์ ปุริสินทรียโดย'ขันธสังคหะ 
อายตนะสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้นประกอบได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 

ไม , มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได้ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 66 

ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง 

[๔๐๗] ธรรมเหล่าใดสงเคราะห์ได้ด้วยสุขินทรีย์ ทุกขินทรีย์ โสมนัสสินทรีย์ 
โทมนัสสินทรีย์ โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะธรรมเหล่านั้นประกอบได้ด้วย 
ขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง ประกอบ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 
ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๔๐๘] ธรรมเหล่าใดสงเคราะห์ได้ด้วยอุเปกขินทรีย์ โดยขันธสังคหะ 
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้นประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓อายตนะ ๑ ธาตุ ๒ 
ประกอบได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่างประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๔๐๙] ธรรมเหล่าใดสงเคราะห์ได้ด้วยสิทธินทรีย์ วิริยิ'นทรีย์ สตินทรีย์ 
สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ อนัญญตัญญัสสามีติ , นทรีย์อัญฌูนท่รีย์ อัญญาตาวินทรีย์ 
อวิชชา สังขารเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยผัสสะเพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ตัณหาเพราะ 
เวทนาเป็นปัจจัยอุปาทานเพราะตัณหาเป็นปัจจัย กรรมภพ โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ 
ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้นประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 

ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๐ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอย่าง 

[๔๑๐] ธรรมเหล่าใดสงเคราะห์ได้ด้วยปริเทวะ โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ 
ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้นประกอบได้ด้วยขันธ์ อายตนะธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ ที่ประกอบได้ ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วย 
ขันธ์ ๔ อายตนะ ๑ธาตุ ๗ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 67 

[๔๑๑] ธรรมเหล่าใดสงเคราะห์ได้ด้วยโสกะ ทุกข์ โทมนัส โดยขันธสังคหะ 
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้นประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 
ประกอบได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง.ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๔๑๒] ธรรมเหล่าใดสงเคราะห์ได้ด้วยอุปายาส สติปัฏฐาน สัมมัปปธาน 
อัปปมัญญา อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ ผัสสะ เจตนา 
อธิโมกข์ มนสิการ เหตุธรรม เหตุสเหตุกธรรม เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม อาสวธรรม 
อาสวสาสวธรรม อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม สัญโญชนธรรม คันถธรรม โอฆธรรม 
โยคธรรมนืวรณธรรม ปรามาสธรรม อุปาทานธรรม กิเลสธรรม กิเลสสังณิลสิกธรรม 
กิเลสสังกิลิฏฐธรรม กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ 
ธรรมเหล่านั้นประกอบได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ธรรมเหล่านั้นประกอบด้วย 
ขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง. 
ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๐ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 
สังคหิเตนสัมปยุตตวิปปยุตตปทนิทเทส จบ 
๑๒. สัมปยุตเตนสังคหิตาสังคหิตปทนิทเทส 

[๔๑๓] ธรรมเหล่าใดประกอบได้ด้วยเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ 
ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ได้ด้วย 
ขันธ์ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 

สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๐ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 68 

[๔๑๔] ธรรมเหล่าใดประกอบได้ด้วยวิญญาณขันธ์ มนายตนะ จักขุวิญญาณ 
ธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๒ 
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 

[๔๑๕] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยสมุทยสัจ มัคคสัจ ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ 
ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
[๔๑๖] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยมนินทรีย์ ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ได้ด้วย 
ขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 

[๔๑๗] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยสุขินทรีย์ ทุกขินทรีย์ โสมนัสสินทรีย์ 
โทมนัสสินทรีย์ ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
[๔๑๘] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยอุเปกขินทรีย์ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ได้ 
ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๗. สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ 

[๔๑๙] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยสัทธินทรีย์ ริริยินทรีย์ สตินทรีย์ 
สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ อนัญญดัญญัสสามีตินทรีย์อัญฌูนทรีย์ อัญญาตารินทรีย์ 
อวิชชา สังขารเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ 
ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 

[๔๒๐] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยวิญญาณเพราะสังขารเป็นปัจจัย ธรรม 
เหล่านั้นสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๒อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 69 

[๔๒๑] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยผัสสะเพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ธรรมเหล่านั้น 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘.สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 

[๔๒๒] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยเวทนาเพราะผัสสะเป็น ปัจจัย ธรรมเหล่านั้น 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 

[๔๒๓] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยตัณหาเพราะเวทนาเป็นปัจจัย อุปาทาน 
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย กรรมภพ ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ 
ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 

[๔๒๔] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยโสกะ ทุกข์ โทมนัส ธรรมเหล่านั้น 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ 

[๔๒๕] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยอุปายาส สติปัฏฐาน สัมมัปปธาน ธรรม 
เหล่านันสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒.สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 

[๔๒๖] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยอิทธิบาท ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ได้ด้วย 
ขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 

[๔๒๗] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยฌาน ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ 
อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? สงเคราะห์ไม่ได้ 
ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 

[๔๒๘] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยอัปปมัญญา อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ 
อริยมรรคมีองค์ ๘ ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 70 

สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๖ 

[๔๒๙] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยผัสสะ เจตนา มนสิการ ธรรมเหล่านั้น 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๐ 

[๔๓๐] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยเวทนา สัญญา ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ได้ 
ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 

สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 

[๔๓๑] ธรรมเหล่าใดประกอบได้ด้วย จิต ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วย 
ขันธ์ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 

[๔๓๒] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยอธิโมกข์ ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ได้ด้วย 
ขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๓. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ 

[๔๓๓] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยสุขเวทนาสัมปยุตตธรรม ทุกขเวทนา 
สัมปยุตตธรรม อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตตธรรม สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม 
ปีติสหคตธรรม สุขสหคตธรรมอุเปกขาสหคตธรรม ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม่ได้ด้วย 
ขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 

[๔๓๔] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยเหตุธรรม เหตุสเหตุกธรรม เหตุเหตุ 
สัมปยุตตธรรม ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม , ได้ 
ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
[๔๓๕] ธรรมเหล่า ใดประกอบได้ด้วยสเหตุกนเหตุธรรม เหตุสัมปยุตตนเหตุ 
ธรรม นเหตุสเหตุกธรรม ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 71 

สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ 
ธาตุ ๑๗ 

[๔๓๖] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยอาสวธรรม อาสวสาสวธรรม อาสวอาสว 
สัมปยุตตธรรม ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ธาตุ ๒. สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
[๔๓๗] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยอาสวสัมปยุตตโนอาสวธรรม ธรรมเหล่านั้น 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ธาตุ ๑๗ 

[๔๓๘] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยสัญโญชนธรรม คันถธรรมโอฆธรรม 
โยคธรรม นีวรณธรรม ปรามาสธรรม ปรามาสปรามัฏฐธรรม ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ 
ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 

[๔๓๙] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยปรามาสสัมปยุตตธรรม ธรรมเหล่านั้น 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 

[๔๔๐] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยจิตตธรรม ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ได้ด้วย 
ขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 

[๔๔๑] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยเจตสิกธรรม จิตตสัมปยุตตธรรม จิตตสัง 
สัฏฐธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏ 
ฐานานุปริวัตติธรรม ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗. 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ 


ธาตุ ๑๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 72 

[๔๔๒] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยอุปาทานธรรม กิเลสธรรม กิเลสสังณิลสิก 
ธรรม กิเลสสังกิลิฏฐธรรม กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรมธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ 
อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ 
ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ 

[๔๔๓] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยสังกิลิฏฐโนกิเลสธรรม กิเลสสัมปยุตตโน 
กิเลสธรรม สวิตักกธรรม สวิจารธรรม สัปปีติกธรรมปีดึสหคตธรรม สุขสหคตธรรม 
อุเปกขาสหคตธรรม ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ธรรม 
เหล่านั้นสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุเท่าไร? สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
สัมปยุตเตนสังคหิตาสังคหิตปทนิทเทส จบ 
๑๓. อสังคหิเตนสัมปยุตตริปปยุตตปทนิทเทส 

[๔๔๔] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยรูปขันธ์ โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ 
ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้นประกอบได้ด้วยขันธ์ อายตนะธาตุ เท่าไร? ธรรมเหล่านั้น 
ประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ธรรมบางอย่าง. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไม่ได้ 
ด้วย อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ธรรมบางอย่าง 

[๔๔๕] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธัมมายตนะ ธรรมธาตุ อิตถินทรีย์ 
ปุริสินทรีย์ ชีริตินทรีย์ นามรูปเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยอสัญญาภพ เอกโวการภพ 
ชาติ ชรา มรณะ โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้นประกอบ 
ได้ด้วยขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ เท่าไร?ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 73 

[๔๔๖] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยอรูปภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ 
จตุโวการภพ อิทธิบาท โดยข้นธสังคหะ อายตนสังคหะธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้น 
ประกอบได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุที่ประกอบได้. 

ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๗ ประกอบไม , ได้ด้วย อายตนะ ๑ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๔๔๗] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยกุศลธรรม อกุศลธรรม สุขเวทนา 
สัมปยุตตธรรม ทุกขเวทนาสัมปยุตตธรรม อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตตธรรม วิปากธรรม 
วิปากธัมมธรรม อนุปาทินนานุปาทานิยธรรมสังกิลิฏฐสังณิลสิกธรรม อสังกิลิฏฐาสังกิเล 
สักธรรมสริตักกสวิจารธรรมอวิตักกวิจารมัตตธรรมปีติสหคตธรรมสุขสหคตธรรม 
อุเปกขาสหคตธรรมทัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาตัพพธรรม หัสสนปหาติ'พพเหตุก 
ธรรมภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม อาจยคามีธรรม อปจยคามีธรรม เสกขธรรม อเสกขธรรม 
มหัคคตธรรม อัปปมาณธรรม ปริตตารัมมณธรรม มหัคคตารัมมณธรรม อิปีปมาณารัมมณ 
ธรรม หืนธรรม ปณีตธรรม มิจฉัตตนิยตธรรม สัมมัตตนิยตธรรม มัคคารัมมฌธรรม 
มัคคเหตุกธรรมมัคคาธิบดีธรรม อดีตารัมมฌธรรม อนาคตารัมมณธรรม ปัจจุปปันนา 
รัมมณธรรม อัชฌัตตารัมมณธรรม พหิทธารัมมณธรรม อัชฌัตตพหิทธารัมมณธรรม 
สเหตุกธรรม เหตุสัมปยุตตธรรม สเหตุกนเหตุธรรม เหตุสัมปยุตตนเหตุธรรม 
นเหตุสเหตุกธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้นประกอบได้ 
ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได้. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ 
อายตนะ ธาตุเท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไม , ได้ด้วย 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๔๔๘] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยรูปีธรรม โดยขันธสังคหะ อายตน 
สังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้นประกอบได้ด้วยขันธ์ ๓ ประกอบได้ด้วยอายตนะ ๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 74 

ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วย 
ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๔๔๙] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยอรูปีธรรม โลกุตตรธรรม อนาสวธรรม 
อาสวสัมปยุตตธรรม อาสวสัมปยุตตโนอาสวธรรม อาสววิปปยุตตอนาสวธรรม 
อสัญโญชนิยธรรม อคันถนิยธรรม อโนฆนิยธรรมอโยคนิยธรรม อนีวรฌิยธรรม 
อปรามัฏฐธรรม ปรามาสสัมปยุตตธรรมปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม สารัมมณธรรม 
โดยขันธสังคหะอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้น ประกอบได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได้. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไม , ได้ด้วย อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๔๕๐] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยอนารัมมณธรรม โนจิตตธรรม 
จิตตวิปปยุตตธรรม จิตตวิสังสัฏฐธรรม จิตตสมุฏฐานธรรมจิตตสหภูธรรม ชิตตานุ 
ปริวัตติธรรม พาหิรธรรม อุปาทาธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ 
ธรรมเหล่านั้น ประกอบได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ธรรมเหล่านั้น ประกอบได้ด้วย 
ขันธ์ ๓ ประกอบได้ด้วยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุเท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไม , ได้ด้วยอายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

[๔๕๑] ธรรมเหล่าใด สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยอนุปาทานิยธรรม อุปาทานสัมปยุตต 
ธรรม อุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานธรรม อุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม อสังกิเลสัก 
ธรรม อสังกิลิฏฐธรรม กิเลสสัมปยุตตธรรม สังกิลิฏฐโนกิเลสธรรม กิเลสสัมปยุตตโน 
กิเลสธรรมกิเลสวิปปยุตตอสังณิลสักธรรม หัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาดัพพธรรม 
หัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม สวิตักกธรรม สวิจารธรรม 
สัปปีติกธรรมปีดึสหคตธรรมสุขสหคตธรรมอุเปกขาสหคตธรรมนกามาวจรธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 75 

รูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม อปริยาปันนธรรม นิยยานิกธรรม นิยตธรรม อนุตตรธรรม 
สรฌธรรมโดยข้นธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้น ประกอบได้ด้วยขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได้. ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ประกอบไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑ธาตุ ๗ ประกอบไม , ได้ด้วย 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอย่าง 

อสังคหิเตนสัมปยุตตวิปปยุตตปทนิทเทส จบ 
๑๔. วิปปยุตเตนสังคหิตาสังคหิตปทนิทเทส 
[๔๕๒] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยรูปขันธ์ ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ 
ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ 
ธาตุ ๘. สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 

[๔๕๓] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ 
วิญญาณขันธ์ มนายตนะ มนินทรีย์ ธรรมเหล่านั้น ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ 
ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑.สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 

[๔๕๔] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยจักขวายตนะ ฯลฯโผฏฐัพพายตนะ 
จักขุธาตุ ฯลฯ โผฏฐัพพธาตุ ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๐ 

[๔๕๕] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยจักขุวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุ 
ฆานริฌฌาณธาต ชิวหาริฌฌาณธาต กายวิฌฌาฌธาตมโนธาต มโนวิณฌาณธาต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 76 

ธรรมเหล่านั้น ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๗. 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ 
ไม , ได้สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธาตุ ๑ 

[๔๕๖] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยทุกขสัจ ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ได้ด้วย 
ขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 

[๔๕๗] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยสมุทยสัจ มัคคสัจ ธรรมเหล่านั้น 
ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ 

ไๅ 11/1 3) 

เม เด 

[๔๕๘] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยนิโรธสัจ จักขุนทรีย์ โสตินทรีย์ 
ฆานินทรีย์ ชิวหินทรีย์ กายินทรีย์ อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ 
ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๐ 

[๔๕๙] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยมนินทรีย์ ธรรมเหล่านั้น ยกเว้นอสังขตะ 
ออกจากขันธ์สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑.สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 

[๔๖๐] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยสุขินทรีย์ ทุกขินทรีย์โสมนัสสินทรีย์ 
โทมนัสสินทรีย์ ธรรมเหล่านั้น ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ 
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม , มีขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 

[๔๖๑] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยอุเปกขินทรีย์ธรรมเหล่านั้น ยกเว้นอสังขตะ 
ออกจากขันธ์สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๓.สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะ อะไรๆที่สงเคราะห์ไม , ได้ สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยธาตุ ๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 77 

[๔๖๒] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยสัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธิน 
ทรีย์ ปัญญินทรีย์ อนัญญตัญญัสสามีดึนทรีย์อัญญินทรีย์ อัญญาตาวินทรีย์ อวิชชา 
สังขารเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยธรรมเหล่านั้น ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ 
ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 

ไม , มีขันธ์อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 

[๔๖๓] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยวิญญาณเพราะสังขารเป็นปัจจัย ผัสสะ 
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย เวทนาเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ธรรมเหล่านั้น ยกเว้นอสังขตะ 
ออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ เท่าไร?สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 

[๔๖๔] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยตัณหาเพราะเวทนาเป็นปัจจัย อุปาทาน 
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย กรรมภพ ธรรมเหล่านั้น ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ 
ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘.สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 

ไม , มีขันธ์ อายตนะ ธาตุอะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 

[๔๖๕] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยอุปปัตติภพ สัญญาภพ ปัญจโวการภพ 
ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ธาตุ ๓. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ 

[๔๖๖] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม่ได้ด้วยกามภพ ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ได้ด้วย 
ขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๕. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๓ 

[๔๖๗] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยรูปภพ อสัญญาภพ เอกโวการภพ ปริเทวะ 
ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ธาตุ ๘. สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 

[๔๖๘] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยอรูปภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ จตุโว 
การภพ โสกะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส สติปัฏฐานสัมมัปปธาน อิทธิบาท ฌาน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 78 

อัปปมัญญา อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ ธรรมเหล่านั้น ยกเว้น 
อสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วย 
ขันธ์ อายตนะธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม่ได้ 

[๔๖๙] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต มนสิการ 
ธรรมเหล่านั้น ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑. 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๗ 

[๔๗๐] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยอธิโมกข์ ธรรมเหล่านั้น ยกเว้นอสังขตะ 
ออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๗.สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะ อะไรๆที่สงเคราะห์ไม , ได้ สงเคราะห์ไม , ได้ 
ด้วยธาตุ ๑ 

[๔๗๑] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยกุศลธรรม อกุศลธรรม สุขเวทนาสัม 
ปยุตตธรรม ทุกขเวทนาสัมปยุตตธรรม ธรรมเหล่านั้นยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘.สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร?ไม , มีขันธ์ อายตนะธาตุอะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 

[๔๗๒] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยอัพยากตธรรม ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ 
ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ 

[๔๗๓] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตตธรรม วิปาก 
ธรรม ธรรมเหล่านั้น ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ 
ธาตุ ๑๓. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะ อะไรๆ 
ที่สงเคราะห์ไม , ได้สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธาตุ ๕ 

[๔๗๔] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยริปากธัมมธรรม สังกิลิฏฐสังณิลสิกธรรม 
ธรรมเหล่านั้น ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 79 

สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่ 
สงเคราะห์ไม , ได้ 

[๔๗๕] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยฒววิปากนวิปากธัมมธรรม อนุปาทินนุ 
ปาทานิยธรรม อนุปาทินนานุปาทานิยธรรม อสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกธรรม ธรรมเหล่านั้น 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ธาตุ ๘. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 

[๔๗๖] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยอุปาทินนุปาทานิยธรรมธรรมเหล่านั้น 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๓. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๕ 

[๔๗๗] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยอสังกิลิฏฐสังณิลสิกธรรม ธรรมเหล่านั้น 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ 

[๔๗๘] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยสริตักกสวิจารธรรม ธรรมเหล่านั้น ยก 
เว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๗. สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?ไม่มีขันธ์ อายตนะ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยธาตุ ๑ 

[๔๗๙] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม่ได้ด้วยอริตักกวิจารมัตตธรรม ปีติสหคตธรรม สุข 
สหคตธรรม ธรรมเหล่านั้น ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ 
ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม่ได้ 

[๔๘๐] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยอริตักกาวิจารธรรม ธรรมเหล่านั้น 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๓. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 80 

[๔๘๑] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยอุเปกขาสหคตธรรม ธรรมเหล่านั้น ยกเว้น 
อสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ธาตุ ๑๓. สงเคราะห์ไม่ได้ 
ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะอะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ สงเคราะห์ไม่ได้ 
ด้วยธาตุ ๕ 

[๔๘๒] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยทัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาตัพพ 
ธรรม บัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม อาจยคามีธรรม อปจยคามี 
ธรรม เสกขธรรม อเสกขธรรมมหัคคตธรรม ธรรมเหล่านั้น ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? ไม , มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 

[๔๘๓] ธรรมเหล่าใด ประกอบได้ด้วยเนวบัสสนนภาวนาปหาตัพพธรรม เนว 
บัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม ณวาจยคามีนาปจยคามีธรรม ณวเสกขานาเสกขธรรม 
ปริตตธรรม ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม่ 
ได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 

[๔๘๔] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยอัปปมาณธรรม ปณีตธรรม ธรรมเหล่านั้น 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘.สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 

[๔๘๕] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยปริตตารัมมณธรรม ธรรมเหล่านั้น ยกเว้น 
อสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๒. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วย 
ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะอะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ สงเคราะห์ไม่ 
ได้ด้วยธาตุ ๖ 

[๔๘๖] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม่ได้ด้วยมหัคคตารัมมณธรรม อัปปมาณารัมมฌ 
ธรรม หืนธรรม มิจฉัตตนิยตธรรม สัมมัตตนิยตธรรมมัคคารัมมณธรรม มัคคเหตุกธรรม 
มัคคาธิบดีธรรม ธรรมเหล่านั้นยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ 
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘.สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะ 
ธาตุอะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม่ได้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 81 

[๔๘๗] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยมัชฌิมธรรม อนิยตธรรม ธรรมเหล่านั้น 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ 

[๔๘๘] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยอุปปันนธรรม อนุปปันนธรรม 
อุปปาทีธรรม อตีตธรรม อนาคตธรรม ปัจจุปปันนธรรมอัชฌัตตธรรม พหิทธาธรรม 
สนิท'สสนส้ปัปฏิฆธรรม อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ 
อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วย 
ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๐ 

[๔๘๙] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยอดีตารัมมณธรรม อนาคตารัมมณธรรม 
อัชฌัตตารัมมณธรรม พหิทธารัมมณธรรม ธรรมเหล่านั้น ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? ไม , มีขันธ์อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 

[๔๙๐] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยปัจจุปปันนารัมมฌธรรม ธัชฌัตต 
พหิทธารัมมณธรรม ธรรมเหล่านั้น ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ 
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๒. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม , มีขันธ์ 
อายตนะ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธาตุ ๖ 

[๔๙๑] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยเหตุธรรม สเหตุกธรรม เหตุสัมปยุตต 
ธรรม เหตุสเหตุกธรรม สเหตุกนเหตุธรรม เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม เหตุสัมปยุตตน 
เหตุธรรม นเหตุสเหตุกธรรม ธรรมเหล่านั้นยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ 
ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘.สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 

ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุอะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 82 

[๔๙๒] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยอเหตุกธรรม เหตุวิปปยุตตธรรม 
นเหตุอเหตุกธรรม ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๖ 

[๔๙๓] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยอัปปัจจยธรรม อสังขตธรรม 
สนิทัสสนธรรม สัปปฏิฆธรรม รูปีธรรม โลกุตตรธรรม ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ได้ด้วย 
ขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๐ 

[๔๙๔] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยโลกิยธรรม ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ 
ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 

[๔๙๕] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยอาสวธรรม อาสวสัมปยุตตธรรม 
อาสวสาสวธรรม อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม อาสววิปปยุตตโนอาสวธรรม ธรรมเหล่านั้น 
ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ 

ไๅ 11/1 3 ) 

เม เด 

[๔๙๖] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยสาสวธรรม อาสววิปปยุตตธรรม 
สาสวโนอาสวธรรม อาสววิปปยุตตสาสวธรรม ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ 
อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ 
ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ 

[๔๙๗] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยอนาสวธรรม อาสววิปปยุตตอนาสวธรรม 
ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ธาตุ ๘. สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 83 

[๔๙๘] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยสัญโญชนธรรม คันถธรรมโอฆธรรม 
โยคธรรม นีวรณธรรม ปรามาสธรรม ปรามาสสัมปยุตตธรรมปรามาสปรามัฏฐธรรม 
ธรรมเหล่านั้น ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ 
ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 

[๔๙๙] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยปรามัฏฐธรรม ปรามาสวิปปยุตตธรรม 
ปรามัฏฐโนปรามาสธรรม ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ 
ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 

สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ 

[๕๐๐] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยปรามัฏฐธรรม ปรามาสวิปปยุตต 
อปรามัฏฐธรรม ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 
[๕๐๑] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยสารัมมณธรรม จิตตธรรม เจตสิกธรรม 
ชิตตสัมปยุตตธรรม ชิตตสังสัฏฐธรรม ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน 
สหภูธรรม ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ธรรมเหล่านั้น ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 

[๕๐๒] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยอนารัมมณธรรม ชิตตวิปปยุตตธรรม 
ชิตตวิสังสัฏฐธรรม อุปาทาธรรม อนุปาทินนธรรมธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ 
อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วย 
ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๐ 

[๕๐๓] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม่ได้ด้วยอุปาทินนธรรม ธรรมเหล่านั้น 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๓. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 84 

[๕๐๔] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยอุปาทานธรรม กิเลสธรรม สังกิลิฏฐธรรม 
กิเลสสัมปยุตตธรรม กิเลสสังณิลสิกธรรม กิเลสสังกิลิฏฐธรรม สังกิลิฏฐโนกิเลสธรรม 
กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรม กิเลสสัมปยุตตโนกิเลสธรรม ธรรมเหล่านั้น ยกเว้นอสังขตะ 
ออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ 
อายตนะธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม่ได้ 

[๕๐๕] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยสังณิลสิกธรรม อสังกิลิฏฐธรรม 
กิเลสวิปปยุตตธรรม สังณิลสิกโนกิเลสธรรม กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม ธรรมเหล่านั้น 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒.สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 

[๕๐๖] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยอสังกิเลสิกธรรม กิเลสวิปปยุตตอสัง 
กิเลสิกธรรม ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ธาตุ ๘. สงเคราะห์ไม , ได้ 
ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 
[๕๐๗] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยทัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาตัพพ 
ธรรม หัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม ธรรมเหล่านั้น ยกเว้น 
อสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ไม่ได้ด้วย 
ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม่ได้ 

[๕๐๘] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยนทัสสนปหาตัพพธรรม นภาวนาปหา 
ตัพพธรรม นทัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม นภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม ธรรมเหล่านั้น 
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 

[๕๐๙] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม่ได้ด้วยสวิตักกธรรม สวิจารธรรม ธรรมเหล่านั้น 
ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๗. สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 
สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยธาตุ ๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 85 

[๕๑๐]ธรรมเหล่าใดประกอบไม , ได้ด้วยสัปปีดึกธรรมปีดึสหคตธรรมสุขสหคต 
ธรรม ธรรมเหล่านั้น ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ 
ธาตุ ๑๘. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 

[๕๑๑] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยอุเปกขาสหคตธรรม ธรรมเหล่านั้น ยกเว้น 
อสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๓. สงเคราะห์ไม , ได้ 
ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? ไม่มีขันธ์อายตนะ อะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยธาตุ ๕ 

[๕๑๒] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยกามาวจรธรรม ปริยาปันนธรรม สอุตตร 
ธรรม ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ธาตุ ๒. สงเคราะห์ไม , ได้ด้วย 
ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
[๕๑๓] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม่ได้ด้วยนกามาวจรธรรม อปริยาปันนธรรม 
อนุตตรธรรม ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ธาตุ ๘. สงเคราะห์ไม่ 
ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 
[๕๑๔] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยรูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม นิยยานิก 
ธรรม นิยตธรรม สรณธรรม ธรรมเหล่านั้น ยกเว้นอสังขตะออกจากขันธ์ สงเคราะห์ได้ 
ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘.สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 

ไม , มีขันธ์ อายตนะ ธาตุอะไรๆ ที่สงเคราะห์ไม , ได้ 

[๕๑๕] ธรรมเหล่าใด ประกอบไม , ได้ด้วยนรูปาวจรธรรม นอรูปาวจรธรรม 
อนิยยานึกธรรม อนึยตธรรม อสรณธรรม ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ เท่าไร? ธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห์ 
ไม , ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?สงเคราะห์ไม , ได้ด้วยขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๖ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 86 
สรุปข้อธรรมดังกล่าวมาแล้ว 

ธ'มมายตนะ ธัมมธาตุ ชีวิติ'นทรีย์ นามรูป สฬายตนะ ชาติ ชรา และมรณะ 
ไม , ได้ ๒ ติกะ 

ในหมวดแรก ได้ธรรม ๗ และ ๑๐ ในหมวดถัดมาได้ธรรม ๑๔ ในหมวดสุดท้าย 
ได้ธรรม ๖ 

ธรรม ๔๗ เหล่านี้ดังพรรณนามาฉะนี้ ย่อมได้โดยสมุจเฉท และโดยโมฆปุจฉกะ 
ฉะนึแล 

วิปปยุตเตนสังคหิตาสังคหิตปทนิทเทส จบ 
ธาตกถาปกรณ์ จบบริบรฟ้ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 87 

อุทเทสวาร 
[๑] บัญญัติ ๖ คือ 
๑. ขันธบัญญัติ 
๒. อายตนบัญญัติ 
๓. ธาตุบัญญัติ 
๔. สัจจบัญญัติ 
๕. อินทริยบัญญัติ 
๖. ปุคคลบัญญัติ 
๑. ขันธบัญญัติ 

[๒] การบัญญัติธรรมที่เป็นหมวดหมู , กันว่า ขันธ์ มีเท่าไร ธรรมที่เป็นหมวดหมู , กัน 
มี ๕ คือ 

๑. รูปขันธ์ 
๒. เวทนาขันธ์ 
๓. สัญญาขันธ์ 
๔. สังขารขันธ์ 
๕. วิญญาณขันธ์ 

การบัญญัติธรรมที่เป็นหมวดหมู , กันว่า ขันธ์ ก็มี ๕ ตามจำนวนหมวดธรรมเหล่านี้ 
๒. อายตนบัญญัติ 

[๓] การบัญญัติธรรมอันเป็นบ่อเกิดว่า อายตนะ มีเท่าไร ธรรมอันเป็นบ่อเกิดมี 
๑๒ คอ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 88 

๑. ชักขวายตนะ 
๒. รูปายตนะ 
๓. โสตายตนะ 
๔. สัททายตนะ 
๕. ฆานายตนะ 
๖. คันธายตนะ 
๗. ชิวหายตนะ 
๘. รสายตนะ 
๙. กายายตนะ 
๑๐. โผฏฐัพพายตนะ 
๑๑. มนายตนะ 
๑๒. ธ'มมายตนะ 

การบัญญัติธรรมที่เป็นบ่อเกิดว่า อายตนะ ก็มี ๑๒ ตามจำนวนธรรมเหล่านี้ 
๓. ธาตุบัญญัติ 

[๔] การบัญญัติธรรมที่ทรงตัวอยู่ว่า ธาตุ มีเท่าไร ธรรมที่ทรงตัวอยู่มี ๑๘ คือ 
๑. จักขุธาตุ 
๒. รูปธาตุ 
๓. จักขุวิญญาณธาตุ 
๔. โสตธาตุ 
๕. สัททธาตุ 
๖. โสตวิญญาณธาตุ 
๗. ฆานธาตุ 
๘. คันธธาตุ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 89 

๙. ฆานวิญญาณธาตุ 
๑๐. ชิวหาธาตุ 
๑๑. รสธาตุ 

๑๒. ชิวหาวิญญาณธาตุ 

๑๓. กายธาตุ 

๑๔. โผฏฐัพพธาตุ 

๑๕. กายวิญญาณธาตุ 

๑๖. มโนธาตุ 

๑๗. ธัมมธาตุ 

๑๘. มโนวิญญาณธาตุ 

การบัญญัติธรรมที่ทรงตัวอยู่ว่า ธาตุ ก็มี ๑๘ ตามจำนวนธรรมเหล่านี้ 
๔. สัจจบัญญัติ 

[๕] การบัญญัติธรรมที่เป็นของจริงว่า สัจจะ มีเท่าไร ธรรมที่เป็นของจริง 
มี ๔ คือ 

๑. ทุกขสัจจะ 
๒. สมุทยสัจจะ 
๓. นิโรธสัจจะ 
๔. มัคคสัจจะ 

การบัญญัติธรรมที่เป็นของจริงว่า สัจจะ ก็มี ๔ ตามจำนวนธรรมเหล่านี้ 
๕. อินทริยบัญญัติ 

[๖] การบัญญัติธรรมที่เป็นใหญ่ว่า อินทรีย์ มีเท่าไร ธรรมที่เป็นใหญ่มี ๒๒ คือ 
๑. จักขุนทรีย์ 
๒. โสดึนทรีย์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 90 

๓. ฆานินทรีย์ 

๔. ชิวหินทรีย์ 

๕. กายินทรีย์ 

๖. มนินทรีย์ 

๗. อิตถินทรีย์ 

๘. ปุริสินทรีย์ 

๙. ชีวิตินทรีย์ 

๑๐. สุขินทรีย์ 

๑๑. ทุกขินทรีย์ 

๑๒. โสมนัสสินทรีย์ 

๑๓. โทมนัสสินทรีย์ 

๑๔. อุเปกขินทรีย์ 

๑๕. สัทธินทรีย์ 

๑๖. วิริขินทรีย์ 

๑๗. สตินทรีย์ 

๑๘. สมาธินทรีย์ 

๑๙. ปัญญินทรีย์ 

๒๐. อนัญญตัญญัสสามีสินทรีย์ 

๒๑. อัญญินทรีย์ 

๒๒. อัญญาตาวินทรีย์ 

การบัญญัติธรรมที่เป็นใหญ่ว่า อินทรีย์ ก็มี ๒๒ ตามจำนวนธรรมเหล่านี้ 
๖. บุคคลบัญญัติ 

การบัฌฌัสิจำพวกบคคลของบคคลทั้งหลาย มีเท่าไร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - 

เอกกมาติกา 
(บุคคล ๑ จำพวก) 

[๗] บุคคลผู้พ้นแล้วในสมัย 
บุคคลผู้ที่มิใช่พ้นแล้วในสมัย 
บุคคลผู้มีธรรมกำเริบ 
บุคคลผู้มีธรรมไม่กำเริบ 
บุคคลผู้มีธรรมอันเสื่อม 
บุคคลผู้มีธรรมอันไม , เสื่อม 
บุคคลผู้ควรโดยเจตนา 
บุคคลผู้ควรโดยตามรักษา 
บุคคลผู้ที่เป็นปุถุชน 
โคตรภูบุคคล 
บุคคลผู้งดเว้นเพราะกลัว 
บุคคลมิใช่ผู้งดเว้นเพราะกลัว 
บุคคลผู้ควรแก่การบรรลุมรรคผล 
บุคคลผู้ไม่ควรแก่การบรรลุมรรคผล 
บุคคลผู้เที่ยงแล้ว 
บุคคลผู้ไม่เที่ยง 
บุคคลผู้ปฏิบัติ 
บุคคลผู้ตั้งอยู่แล้วในผล 
บุคคลผู้ชื่อว่า สมสีสี 
บุคคลผู้ชื่อว่า ฐิตกัปปี 
บุคคลผู้เป็นอริยะ 
บุคคลผู้ไม่เป็นอริยะ 
บุคคลผู้เป็นเสกขะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 92 

บุคคลผู้เป็นอเสกขะ 

บุคคลผู้เป็นเสกขะก็มิใช่ ผู้เป็นอเสกขะก็มิ'ใช่ 

บุคคลผู้มีวิชชา ๓ 

บุคคลผู้มีอภิญญา ๖ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

พระปัจเจกพุทธเจ้า 

บุคคลผู้ชื่อว่า อุภโตภาควิมุต 

บุคคลผู้ชื่อว่า ปัญญาวิมุต 

บุคคลผู้ชื่อว่า กายสักขี 

บุคคลผู้ชื่อว่า ทิฏฐิปัตตะ 

บุคคลผู้ชื่อว่า สัทธาวิมุต 

บุคคลผู้ชื่อว่า ธัมมานุสารี 

บุคคลผู้ชื่อว่า สัทธานุสารี 

บุคคลผู้ชื่อว่า สัตตักข้ตตุปรมะ 

บุคคลผู้ชื่อว่า โกลังโกละ 

บุคคลผู้ชื่อว่า เอกพีชี 

บุคคลผู้ชื่อว่า สกทาคามี 

บุคคลผู้ชื่อว่า อนาคามี 

บุคคลผู้ชื่อว่า อันตราปรินิพพายี 

บุคคลผู้ชื่อว่า อุปหัจจปรินิพพาขี 

บุคคลผู้ชื่อว่า อสังขารปรินิพพาขี 

บุคคลผู้ชื่อว่า สสังขารปรินึพพาขี 

บุคคลผู้ชื่อว่า อุทชังโสโตอกนึฏฐคามี 

บุคคลผู้ชื่อว่า โสดาบัน 

บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 93 

บุคคลผู้ชื่อว่า สกทาคามี 
บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล 
บุคคลผู้ชื่อว่า อนาคามี 
บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล 
บุคคลผู้ชื่อว่า อรหันต์ 
บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล 
เอกกมาติกา จบ 
ทุกมาติกา 

[๘] บุคคล ๒ จำพวก 
บุคคลผู้มักโกรธ 
บุคคลผู้ผูกโกรธ 
บุคคลผู้ลบหลู่บุญคุณของผู้อื่น 
บุคคลผู้ตีเสมอผู้อื่น 
บุคคลผู้มีความริษยา 
บุคคลผู้มีความตระหนี่ 
บุคคลผู้โอ้อวด 
บุคคลผู้มีมารยา 
บุคคลผู้ไม่มีหิริ 
บุคคลผู้ไม่มีโอตตัปปะ 
บุคคลผู้ว่ายาก 
บุคคลผู้มีมิตรชั่ว 

บุคคลผู้มีทวารอันไม่คุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย 
บุคคลผู้ไม , รู้ประมาณในโภชนะ 
บุคคลผู้มีสติหลง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - 

บุคคลผู้ไม , มีสัมปชัญญะ 

บุคคลผู้มีศีลวิบัติ 

บุคคลผู้มีทิฐิวิบัติ 

บุคคลผู้มีสัญโญชน์ในภายใน 

บุคคลผู้มีสัญโญชน์ในภายนอก 

บุคคลผู้ไม , มักโกรธ 

บุคคลผู้ไม , ผูกโกรธ 

บุคคลผู้ไม , ลบหลู่บุญคุณของผู้อื่น 

บุคคลผู้ไม , ตีเสมอผู้อื่น 

บุคคลผู้ไม , มีความริษยา 

บุคคลผู้ไม , มีความตระหนี่ 

บุคคลผู้ไม , โอ้อวด 

บุคคลผู้ไม , มีมารยา 

บุคคลผู้มีหิริ 

บุคคลผู้มีโอตตัปปะ 

บุคคลผู้ว่าง่าย 

บุคคลผู้มีมิตรดี 

บุคคลผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย 

บุคคลผู้รู้ประมาณในโภชนะ 

บุคคลผู้มีสติตั้งมั่น 

บุคคลผู้มีสัมปชัญญะ 

บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยศีล 

บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฐิ 

บุคคล ๒ จำพวกที่หาได้ยากในโลก 

บุคคล ๒ จำพวกที่ให้อิ่มได้ยาก 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 95 

บุคคล ๒ จำพวกที่ให้อิ่มได้ง่าย 
อาสวะย่อมเจริญแก่บุคคล ๒ จำพวก 
อาสวะย่อมไม่เจริญแก่บุคคล ๒ จำพวก 
บุคคลผู้มีอัธยาศัยเลว 
บุคคลผู้มีอัธยาศัยประณีต 
บุคคลผู้อิ่มแล้ว 
บุคคลผู้ให้คนอื่นอิ่ม 
ทุกมาติกา จบ 
ติกมาติกา 

[๙] บุคคล ๓ จำพวก 

บุคคลผู้ไม่มีความหวัง 
บุคคลผู้มีความหวัง 
บุคคลผู้มีความหวังปราศไปแล้ว 
บุคคลเปรียบด้วยคนไข้ ๓ จำพวก 
บุคคลผู้ชื่อว่า กายสักขี 
บุคคลผู้ชื่อว่า ทิฏฐิปัตตะ 
บุคคลผู้ชื่อว่า สัทธาวิมุต 
บุคคลผู้มีวาจาเหมือนคูถ 
บุคคลผู้มีวาจาเหมือนดอกไม้ 
บุคคลผู้มีวาจาเหมือนนํ้าผึ้ง 
บุคคลผู้มีจิตเหมือนแผลเรื้อรัง 
บุคคลผู้มีจิตเหมือนฟ้าแลบ 
บุคคลผู้มีจิตเหมือนฟ้าผ่า 
บุคคลผู้บอด 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 96 

บุคคลผู้มีตา 1 ข้างเดียว 
บุคคลผู้มีตาสองข้าง 
บุคคลผู้มีปัญญาดังหม้อควํ่า 
บุคคลผู้มีปัญญาดังหน้าตัก 
บุคคลผู้มีปัญญามาก 

บุคคลบางจำพวกยังไม , สิ้นทั้งกามราคะและภวราคะ 

บุคคลบางจำพวกสิ้นกามราคะแล้วแต่ภวราคะยังมีอยู่ 

บุคคลบางจำพวกสิ้นหมดแล้วทั้งกามราคะและภวราคะ 

บุคคลเสมือนรอยขีดในหิน 

บุคคลเสมือนรอยขีดในแผ่นดิน 

บุคคลเสมือนรอยขีดในนํ้า 

บุคคลเปรียบด้วยผ้าป่าน ๓ จำพวก 

บุคคลเปรียบด้วยผ้าแคว้นกาสี ๓ จำพวก 

บุคคลที่ประมาณได้ง่าย 

บุคคลที่ประมาณได้ยาก 

บุคคลที่ประมาณไม , ได้ 

บุคคลบางคนไม่ควรสมาคม ไม่ควรคบ ไม่ควรเข้าใกล้ 

บุคคลบางคนควรสมาคม ควรคบ ควรเข้าใกล้ 

บุคคลบางคนควรสักการะเคารพแล้ว จึงสมาคมจึงคบ จึงเข้าใกล้ 

บุคคลบางคนควรเกลียด ไม่ควรสมาคม ไม , ควรคบ ไม , ควรเข้าใกล้ 

บุคคลบางคนควรเฉยๆ เสีย ไม่ควรสมาคม ไม่ควรคบ ไม่ควรเข้าใกล้ 

บุคคลบางคนควรสมาคม ควรคบ ควรเข้าใกล้ 

บุคคลบางคนมีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีล มีปกติทำพอประมาณในสมาธิ มีปกติ 
ทำพอประมาณในปัญญา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 97 

บุคคลบางคนมีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีลด้วย มีปกติทำให้บริบูรณ์ในสมาธิด้วย 
มีปกติทำพอประมาณในปัญญา 

บุคคลบางคนมีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีลด้วย มีปกติทำให้บริบูรณ์ในสมาธิด้วย 
มีปกติทำให้บริบูรณ์ในปัญญาด้วย 
ศาสดา ๓ ประเภท 
ศาสดา ๓ ประเภท แม้อื่นอีก 
ดึกมาติกา จบ 
จตุกกมาติกา 
[๑๐] บุคคล ๔ จำพวก 
คนที่เป็นอสัตบุรุษ 
คนที่เป็นอสัตบุรุษยิ่งกว่าอสัตบุรุษ 
คนที่เป็นสัตบุรุษ 
คนที่เป็นสัตบุรุษยิ่งกว่าสัตบุรุษ 
คนลามก 

คนลามกยิ่งกว่าคนลามก 
คนดี 

คนดียิ่งกว่าคนดี 
คนมีธรรมลามก 

คนมีธรรมลามกยิ่งกว่าคนมีธรรมลามก 
คนมีธรรมงาม 


คนมีธรรมงามยิงกว่าคนมีธรรมงาม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 98 

คนมีที่ดึ 
คนมีที่ติมาก 
คนมีที่ดึน้อย 
คนไม่มีที่ดึ 

บุคคลผู้เป็นอุคฆฏิตัญญ 
บุคคลผู้เป็นวิปัญจิต'ญญ 
บุคคลผู้เป็นเนยยะ 
บุคคลผู้เป็นปทปรมะ 
บุคคลผู้โต้ตอบถูกต้องแต่ไม , ว่องไว 
บุคคลผู้โต้ตอบว่องไวแต่ไม , ถูกต้อง 
บุคคลผู้โต้ตอบถูกต้องและว่องไว 
บุคคลผู้โต้ตอบไม , ถูกต้องและไม , ว่องไว 
บุคคลผู้เป็นธรรมกถึก ๔ ประเภท 
บุคคลผู้เปรียบด้วยวลาหก ๔ จำพวก 
บุคคลผู้เปรียบด้วยหนู ๔ จำพวก 
บุคคลผู้เปรียบด้วยมะม่วง ๔ จำพวก 
บุคคลผู้เปรียบด้วยหม้อ ๔ จำพวก 
บุคคลผู้เปรียบด้วยห้วงนํ้า ๔ จำพวก 
บุคคลผู้เปรียบด้วยโคถึก ๔ จำพวก 
บุคคลผู้เปรียบด้วยอสรพิษ ๔ จำพวก 

บุคคลบางคนไม่ใคร่ครวญ ไม , ไตร่ตรองแล้ว พูดสรรเสริญคนที่ไม , ควรสรรเสริญ 
บุคคลบางคนไม , ใคร่ครวญ ไม , ไตร่ตรองแล้ว พูดติเตียนคนที่ควรสรรเสริญ 
บุคคลบางคนไม่ใคร่ครวญ ไม , ไตร่ตรองแล้ว มีความเลื่อมใสในฐานะที่ไม , ควร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 99 

บุคคลบางคนไม่ใคร่ครวญ ไม , ไตร , ตรองแล้ว ไม่เลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใส 
บุคคลบางคนใคร่ครวญ ไตร่ตรองแล้ว พูดติเตียนคนที่ควรติเตียน 
บุคคลบางคนใคร่ครวญไตร่ตรองแล้ว พูดสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญ 
บุคคลบางคนใคร่ครวญไตร่ตรองแล้ว ไม่เลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใส 
บุคคลบางคนใคร่ครวญไตร , ตรองแล้ว เลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใส 
บุคคลบางคนพูดติเตียนคนที่ควรติเตียน อันจริงแท้ตามกาล แต่ไม่พูดสรรเสริญ 
คนที่ควรสรรเสริญ อันจริงแท้ตามกาล 

บุคคลบางคนพูดสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญ อันจริงแท้ตามกาล แต่ไม , พูด 
ติเตียนคนที่ควรติเตียน อันจริงแท้ตามกาล 

บุคคลบางคนพูดติเตียนคนที่ควรติเตียน อันจริงแท้ตามกาล และพูดสรรเสริญ 
คนที่ควรสรรเสริญ อันจริงแท้ตามกาล 

บุคคลบางคนไม , พูดติเตียนคนที่ควรติเตียน อันจริงแท้ตามกาล และไม , พูด 
สรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญ อันจริงแท้ตามกาล 

บุคคลผู้ดำรงชีพอยู่ด้วยผลแห่งความหมั่น มิใช่ดำรงชีพอยู่ด้วยผลแห่งบุญ 
บุคคลดำรงชีพอยู่ด้วยผลแห่งบุญ มิใช่ดำรงชีพอยู่ด้วยผลแห่งความหมั่น 
บุคคลดำรงชีพอยู่ด้วยผลแห่งความหมั่นด้วย ดำรงชีพอยู่ด้วยผลแห่งบุญด้วย 
บุคคลผู้มิใช่ดำรงชีพอยู่ด้วยผลแห่งความหมั่น ทั้งมิใช่ดำรงชีพอยู่ด้วยผลแห่ง 

บุญด้วย 

บุคคลผู้มีความมืดมามืดไป 
บุคคลผู้มีความมืดมาสว่างไป 
บุคคลผู้สว่างมามืดไป 
บุคคลผู้สว่างมาสว่างไป 
บุคคลผู้ตํ่ามาแล้วตํ่าไป 
บุคคลผู้ตํ่ามาแล้วสูงไป 
บคคลผ้สงมาแล้วตํ่าไป 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 100 

บุคคลผู้สูงมาแล้วสูงไป 
บุคคลผู้เปรียบด้วยต้นไม้ ๔ อย่าง 
บุคคลผู้ถือรูปเป็นประมาณเลื่อมใสในรูป 
บุคคลผู้ถือเสียงเป็นประมาณเลื่อมใสในเสียง 
บุคคลผู้ถือความเศร้าหมองเป็นประมาณเลื่อมใสในความเศร้าหมอง 
บุคคลผู้ถือธรรมเป็นประมาณเลื่อมใสในธรรม 
บุคคลบางคนปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์คนอื่น 
บุคคลบางคนปฏิบัติเพื่อประโยชน์คนอื่น ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน 
บุคคลบางคนปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนด้วย ปฏิบัติเพื่อประโยชน์คนอื่นด้วย 
บุคคลบางคนไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์คนอื่น 
บุคคลบางคนทำตนให้เดือดร้อน ขวนขวายประกอบสิ่งที่ทำตนให้เดือดร้อน 
บุคคลบางคนท้าคนอื่นให้เดือดร้อน ขวนขวายประกอบสิ่งที่ทำคนอื่นให้เดือดร้อน 
บุคคลบางคนทำตนให้เดือดร้อน ขวนขวายประกอบสิ่งที่ทำตนให้เดือดร้อนด้วย 
ทำคนอื่นให้เดือดร้อน ขวนขวายประกอบสิ่งที่ทำคนอื่นให้เดือดร้อนด้วย 

บุคคลบางคนไม่ทำตนให้เดือดร้อน ไม , ขวนขวายประกอบสิ่งที่ทำตนให้เดือดร้อน 
ไม่ทำคนอื่นให้เดือดร้อน ไม่ขวนขวายประกอบสิ่งที่ทำคนอื่นให้เดือดร้อน บุคคลนั้นไม่ทำตน 
ให้เดือดร้อน ไม , ทำคนอื่นให้เดือดร้อน เป็นผู้หมดหิว เป็นผู้ดับแล้ว เป็นผู้เย็นแล้ว เสวย 
ความสุขมีตนอันประเสริฐ สำเร็จอิริยาบถอยู่ในทิฏฐธรรมเทียว 
บุคคลมีราคะ 
บุคคลมีโทสะ 
บุคคลมีโมหะ 
บุคคลมีมานะ 

บุคคลบางคนได้เจโตสมถะในภายใน แต่ไม , ได้ปัญญาเห็นแจ้งในธรรม กล่าวคือ 
อธิปัญญา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 101 

บุคคลบางคนได้ปัญญาเห็นแจ้งในธรรมคืออธิปัญญา แต่ไม , ได้เจโตสมถะในภายใน 
บุคคลบางคนได้เจโตสมถะในภายในด้วย ได้ปัญญาเห็นแจ้งในธรรมคืออธิปัญญาด้วย 
บุคคลบางคนไม , ได้เจโตสมถะในภายในด้วย ไม , ได้ปัญญาเห็นแจ้งในธรรม คือ 
อธิปัญญาด้วย 

บุคคลผู้ไปตามกระแส 
บุคคลผู้ไปทวนกระแส 
บุคคลผู้ตั้งตัวได้แล้ว 

บุคคลผู้ข้ามถึงส่งยืนอยู่บนบก เป็นพราหมณ์ 
บุคคลผู้มีสุตะน้อย และไม , ได้ประโยชน์เพราะสุตะ 
บุคคลผู้มีสุตะน้อย แต่ได้ประโยชน์เพราะสุตะ 
บุคคลมีสุตะมาก แต่ไม , ได้ประโยชน์เพราะสุตะ 
บุคคลมีสุตะมาก และได้ประโยชน์เพราะสุตะ 
สมณะไม , หวั่นไหว 
สมณะดังบัวหลวง 
สมณะดังบัวขาว 
สมณะสุขุมาลในหมู , สมณะ 
จตุกกมาติกา จบ 
ปัญจกมาติกา 
[๑๑] บุคคล ๕ จำพวก 

บุคคลบางคนต้องอาบัติด้วย เดือดร้อนด้วย ทั้งไม , รู้ชัดตามความเป็นจริง ซึ่งเจโตวิมุติ 
ซึ่งปัญญา’วิมุติ อันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วเหล่านั้นของบุคคลนั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 102 

บุคคลบางคนต้องอาบัติ แต่ไม่เดือดร้อน ทั้งไม , รู้ชัดตามความเป็นจริง ซึ่งเจโต 
วิมุติ ซึ่งปัญญาริมุดึ อันเป็นที่ดับไม , เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วเหล่านั้นของ 
บุคคลนั้น 

บุคคลบางคนไม่ต้องอาบัติ แต่เดือดร้อน ทั้งไม , รู้ชัดตามความเป็นจริง ซึ่งเจโต 
วิมุติ ซึ่งปัญญาริมุดึ อันเป็นที่ดับไม , เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วเหล่านั้นของ 
บุคคลนั้น 

บุคคลบางคนไม่ต้องอาบัติ ไม่เดือดร้อน แต่ไม , รู้ชัดตามความเป็นจริง ซึ่งเจโต 
วิมุติ ซึ่งปัญญาริมุดึ อันเป็นที่ดับไม , เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วเหล่านั้นของ 
บุคคลนั้น 

บุคคลบางคนไม่ต้องอาบัติ ไม่เดือดร้อน ทั้งรู้ชัดตามความเป็นจริง ซึ่งเจโตวิมุติ 
ซึ่งปัญญาวิมุดึ อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือ แห่งอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วเหล่านั้นของ 
บุคคลนั้น 

บุคคลให้แล้วดูหมิ่น 
บุคคลดูหมิ่นด้วยการอยู่ร่วม 
บุคคลผู้เชื่อง่าย 
บุคคลโลเล 
บุคคลโง่งมงาย 

บุคคลเปรียบด้วยนักรบอาชีพ ๕ จำพวก 

ภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัตร ๕ จำพวก 

ภิกษุผู้ถือห้ามภัตอันนำมาเมื่อภายหลังเป็นวัตร ๕ จำพวก 

ภิกษุผู้ถือนั่งฉันอาสนะเดียวเป็นวัตร ๕ จำพวก 

ภิกษุผู้ถือทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ๕ จำพวก 

ภิกษผ้ถือเพียงไตรจีวรเป็นวัตร ๕ จำพวก 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 103 

ภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัตร ๕ จำพวก 
ภิกษุผู้ถืออยู่โคนไม้เป็นวัตร ๕ จำพวก 
ภิกษุผู้ถืออยู่ในที่แจ้งเป็นวัตร ๕ จำพวก 
ภิกษุผู้ถือการนั่งเป็นวัตร ๕ จำพวก 

ภิกษุผู้ถือการอยู , ในเสนาสนะตามที่ท่านขัดให้เป็นวัตร ๕ จำพวก 
ภิกษุผู้ถืออยู่ป่าช้าเป็นวัตร ๕ จำพวก 
ปัญจกมาติกา จบ 
ฉกกมาติกา 
[๑๒] บุคคล ๖ จำพวก 

บุคคลบางคนแทงตลอดสัจจะด้วยตนเองในธรรมทั้งหลาย ที่มิได้ สดับแล้วในก่อน 
ทั้งบรรลุความเป็นสัพพัญญในธรรมนั้นด้วย ทั้งถึงความชำนาญในธรรมเป็นกำลังทั้งหลายด้วย 
บุคคลบางคนแทงตลอดสัจจะด้วยตนเองในธรรมทั้งหลาย ที่มิได้สดับแล้วในก่อน 
แต่มิได้บรรลุความเป็นสัพพัญญในธรรมนั้นด้วย ทั้งมิได้ถึงความชำนาญในธรรมเป็นกำลัง 
ทั้งหลายด้วย 

บุคคลบางคนไม่แทงตลอดสัจจะด้วยตนเองในธรรมทั้งหลาย ที่มิได้สดับแล้วในก่อน 
เป็นผู้ทำที่สุดทุกข์ได้ในทิฏฐธรรมเทียว ทั้งลุสาวกบารมีด้วย 

บุคคลบางคนไม่แทงตลอดสัจจะด้วยตนเองในธรรมทั้งหลาย ที่มิได้สดับแล้วในก่อน 
เป็นผู้ทำที่สุดทุกข์ได้ในทิฏฐธรรมเทียว แต่ไม , ได้บรรลุสาวกบารมี 

บุคคลบางคนไม่แทงตลอดสัจจะด้วยตนเองในธรรมทั้งหลาย ที่มิได้สดับแล้วในก่อน 
ทั้งมิได้ทำที่สุดทุกข์ในทิฏฐธรรมเทียว เป็นอนาคามี ไม่มาแล้วสู่ความเป็นอย่างนี้ 

บุคคลบางคนไม่แทงตลอดสัจจะด้วยตนเองในธรรมทั้งหลาย ที่มิได้สดับแล้วในก่อน 
ทั้งไม่ทำที่สุดทุกข์ในทิฏฐธรรมเทียว เป็นโสดาบัน และสกทาคามี มาแล้วสู่ความเป็น 
อย่างนี้ 


ฉักกมาติกา จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - 

สัตตกมาติกา 
[๑๓] บุคคล ๗ จำพวก 
บุคคลเปรียบด้วยคนจมนั่า ๗ เหล่า คือ 
บุคคลจมแล้วคราวเดียว ย่อมจมอยู่นั่นเอง 
บุคคลโผล่ขึ้นมาแล้ว จมลงอีก 
บุคคลโผล่ขึ้นแล้ว หยุดอยู่ 
บุคคลโผล่ขึ้นแล้ว เหลียวมองดู 
บุคคลโผล่ขึ้นแล้ว ว่ายข้ามไป 
บุคคลโผล่ขึ้น และว่ายไปถึงที่ตื้นพอหยั่งถึงแล้ว 
บุคคลโผล่ขึ้นและข้ามไปถึงส่งแล้ว เป็นพราหมห์ยืนอยู่บนบก 
บุคคลผู้เป็นอุกโตภาควิมุต 
บุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุต 
บุคคลผู้เป็นกายสักขี 
บุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตะ 
บุคคลเป็นสัทธาวิมุต 
บุคคลผู้เป็นธัมมานุสารี 
บุคคลผู้เป็นสัทธานุสารี 

สัตตกมาติกา จบ 
อัฏฐกมาติกา 
[๑๔] บุคคล ๘ จำพวก 
บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรค ๔ 
บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยผล ๔ 
อัฏฐกมาติกา จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 105 

นวกมาติกา 
[๑๕] บุคคล ๙ จำพวก 
พระสัมมาสัมพุทธะ 
พระปัจเจกพุทธะ 
บุคคลผู้เป็นอุกโตภาควิมุต 
บุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุต 
บุคคลผู้เป็นกายสักขี 
บุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตะ 
บุคคลผู้เป็นสัทธาวิมุต 
บุคคลผู้เป็นธัมมานุสารี 
บุคคลผู้เป็นสัทธานุสารี 

นวกมาติกา จบ 
ทสกมาติกา 
[๑๖] บุคคล ๑๐ จำพวก 

ความสำเร็จของพระอริยบุคคล ๕ จำพวก ในกามาวจรภูมินี้ 
ความสำเร็จของพระอริยบุคคล ๕ จำพวก เมื่อละกามาจรภูมินี้ไปแล้ว 
ทสกมาติกา จบ 
มาติกาปุคคลปัญญัติ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 106 
เอกกนิทเทส 

[๑๗] บุคคลผู้พ้นแล้วในสมัย เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ถูกต้องวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย ในกาลโดยกาลในสมัยโดยสมัย 
แล้วสำเร็จอิริยาบถอยู่ อนึ่ง อาสวะบางอย่างของบุคคลนั้น หมดสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญา 
บุคคลนี้เรียกว่า ผู้พ้นแล้วในสมัย 

[๑๘] บุคคลผู้มิใช่พ้นแล้วในสมัย เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้มิได้ถูกต้องวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย ในกาลโดยกาลในสมัยโดย 
สมัย สำเร็จอิริยาบถอยู่ อนึ่ง อาสวะทั้งหลายของบุคคลนั้น หมดสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญา 
บุคคลนี้เรียกว , าผู้มิใช่พ้นแล้วในสมัย พระอริยบุคคลแม้ทั้งปวง ชื่อว , าผู้มิใช่พ้นแล้วในสมัย 
ในวิโมกข์ ส่วนที่เป็นอริยะ 

[๑๙] บุคคลผู้มีธรรมอันกำเริบ เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ได้สมาบัติอันสหรคดด้วยรูปฌาน หรือสหรคดด้วย 
อรูปฌาน แต่บุคคลนั้น มิใช่เป็นผู้ได้ตามปรารถนา มิใช่เป็นผู้ได้โดยไม่ยาก มิใช่เป็นผู้ได้โดย 
ไม , ลำบาก ไม่สามารถจะเข้าหรือออกสมาบัติใดในที่ใด นานเท่าใด ตามปรารถนา ซ้อนี้ก็เป็น 
ฐานะอยู่แล ที่สมาบัติเหล่านั้นจะพึงกำเริบได้ เพราะอาศัยความประมาทของบุคคลนั้น บุคคลนี้ 
เรียกว่า ผู้มีธรรมอันกำเริบ 

[๒๐] บุคคลผู้มีธรรมอันไม่กำเริบ เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ได้สมาบัติอันสหรคดด้วยรูปฌาน หรือสหรคดด้วย 
อรูปฌาน แต่บุคคลนั้น เป็นผู้ได้ตามต้องการ เป็นผู้ได้โดยไม , ยากเป็นผู้ได้โดยไม , ลำบาก 
สามารถจะเข้าหรือออกสมาบัติใดในที่ใด นานเท่าใดได้ตามปรารถนา ข้อนี้ไม่เป็นฐานะ 
ไม่เป็นโอกาสที่สมาบัติเหล่านั้นจะพึงกำเริบเพราะอาศัยความประมาทของบุคคลนั้น บุคคลนี้ 
เรียกว่า ผู้มีธรรมอันไม่กำเริบพระอริยบุคคลแม้ทั้งหมดชื่อว , าผู้มีธรรมอันไม่กำเริบ ในวิโมกข์ 
ส่วนที่เป็นอริยะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 107 

[๒๑] บุคคลผู้มีธรรมอันเสื่อม เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ได้สมาบัติอันสหรคตด้วยรูปฌาน หรือสหรคตด้วย 
อรูปฌาน แต่บุคคลนั้น มิใช่เป็นผู้ได้ตามต้องการ มิใช่เป็นผู้ได้โดยไม , ยาก มิใช่เป็นผู้ได้โดย 
ไม , ลำบาก ไม่สามารถจะเข้าหรือออกสมาบัติใด ในที่ใด นานเท่าใดตามปรารถนา ข้อนี้ก็เป็น 
ฐานะอยู่แล ที่บุคคลนั้น จะพึงเสื่อมจากสมาบัติเหล่านั้นได้ เพราะอาศัยความประมาท บุคคล 
นั้เรียกว่า ผู้มีธรรมอันเสื่อม 

[๒๒] บุคคลผู้มีธรรมอันไม , เสื่อม เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ได้สมาบัติอันสหรคตด้วยรูปฌาน หรือสหรคตด้วย 
อรูปฌาน แต่บุคคลนั้นเป็นผู้ได้ตามต้องการ เป็นผู้ได้โดยไม่ยากเป็นผู้ได้โดยไม , ลำบาก 
สามารถจะเข้าหรือออกสมาบัติใด ในที่ใด นานเท่าใดตามปรารถนา ข้อนั้ไม่เป็นฐานะไม่เป็น 
โอกาสที่บุคคลนั้นจะพึงเสื่อมจากสมาบัติเหล่านั้น เพราะอาศัยความประมาท บุคคลนั้เรียกว่า 
ผู้มีธรรมอันไม่เสื่อมพระอริยบุคคลแม้ทั้งปวงเป็นผู้มีธรรมอันไม่เสื่อมในวิโมกข์ส่วนที่ 
เป็นอริยะ 

[๒๓] บุคคลผู้ควรโดยเจตนา เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ได้สมาบัติอันสรหคตด้วยรูปฌาน หรือสหรคตด้วย 
อรูปฌาน แต่บุคคลนั้นมิใช่เป็นผู้ได้ตามต้องการ มิใช่ได้โดยไม่ยากมิใช่เป็นผู้ได้โดยไม , ลำบาก 
ไม , สามารถจะเข้าหรือออกสมาบัติใด ในที่ใด นานเท่าใดได้ตามปรารถนา หากว่าคอยใส่ใจอยู่ 
ย่อมไม่เสื่อมจากสมาบัติเหล่านั้นหากไม , เอาใจใส่ก็เสื่อมจากสมาบัติเหล่านั้น บุคคลนั้เรียกว่า 
ผู้ควรโดยเจตนา 

[๒๔] บุคคลผู้ควรโดยการตามรักษา เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ได้สมาบัติอันสรหคตด้วยรูปฌาน หรือสรหคตด้วย 
อรูปฌาน และบุคคลนั้นแลมิใช่เป็นผู้ได้ตามต้องการ มิใช่เป็นผู้ได้โดยไม่ยาก มิใช่เป็นผู้ได้ 
โดยไม , ลำบาก ไม่สามารถจะเข้าหรือออกสมาบัติใดในที่ใด นานเท่าใดได้ตามปรารถนา 
หากว่าคอยรักษาอยู่ ย่อมไม่เสื่อมจากสมาบัติเหล่านั้น หากว่าไม , คอยรักษาก็เสื่อมจากสมาบัติ 
เหล่านั้น บุคคลนี้เรียกว่าผู้ควรโดยการตามรักษา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 108 

[๒๕] บุคคลที่เป็นปุถุชน เป็นไฉน 

สัญโญชน์ ๓ อันบุคคลใดละไม , ได้ ทั้งไม่ปฏิบัติเพื่อละธรรมเหล่านั้นบุคคลนี้เรียกว่า 
ปุถุชน 

[๒๖] โคตรภูบุคคล เป็นไฉน 

ความย่างลงสู่อริยธรรมในลำดับแห่งธรรมเหล่าใด บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมเหล่านั้น 
นี้เรียกว่า โคตรภูบุคคล 

[๒๗] บุคคลผู้งดเว้นเพราะกลัว เป็นไฉน 

พระเสขะ ๗ จำพวก และบุคคลปุถุชนผู้มีศีล ชื่อว่าผู้งดเว้นเพราะกลัว พระอรหันต์ 
ชื่อว่ามิใช่ผู้งดเว้นเพราะกลัว 

[๒๘] บุคคลผู้ไม่ควรแก , การบรรลุมรรคผล เป็นไฉน 

บุคคลที่ประกอบด้วยกัมมาวรฟ้ ประกอบด้วยกิเลสาวรฟ้ ประกอบด้วยวิปากาวรฟ้ 
ไม่มีศรัทธา ไม่มีฉันทะ มีปัญญาทราม โง่เขลา เป็นผู้ไม่ควรหยั่งลงสู่นิยามอันถูกในกุศลธรรม 
ทั้งหลาย บุคคลเหล่านี้เรียกว่า ผู้ไม , ควรแก , การบรรลุมรรคผล 

[๒๙] บุคคลผู้ควรแก่การบรรลุมรรคผล เป็นไฉน 

บุคคลที่ไม่ประกอบด้วยกัมมาวรฟ้ ไม่ประกอบด้วยกิเลสาวรฟ้ ไม , ประกอบด้วย 
ริปากาวรฟ้ มีศรัทธา มีฉันทะ มีปัญญา ไม , โง่เขลา เป็นผู้ควรเพื่อหยั่งลงสู่นิยามอันถูกใน 
กุศลธรรมทั้งหลาย บุคคลเหล่านี้เรียกว่า ผู้ควรแก่การบรรลุมรรคผล 

[๓๐] บุคคลผู้เที่ยงแล้ว เป็นไฉน 

บุคคลผู้ทำอนันตริยกรรม ๕ จำพวก บุคคลผู้เป็นนึยตมิจฉาทิฏฐิ และพระอริยบุคคล 
๘ ชื่อว่า ผู้เที่ยงแล้ว บุคคลนอกนั้นชื่อว่า ผู้ไม่เที่ยง 

[๓๑] บุคคลผู้ปฏิบัติ เป็นไฉน 

บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรค ๔ ชื่อว่าผู้ปฏิบัติ บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยผล ๔ ชื่อว่า 
ผู้ตั้งอยู่แล้วในผล 

[๓๒] บุคคลชื่อว่าสมสีสี เป็นไฉน 

การสิ้นไปแห่งอาสวะ และการสิ้นไปแห่งชีวิตของบุคคลใด มีไม , ก่อนไม , หลังกัน 


บุคคลนี่เรียกว่า สมสีสี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 109 

[๓๓] บุคคลชื่อว่าฐิตกัปปี เป็นไฉน 

บุคคลนี้พึงเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล และเวลาที่กัลปึ ไหม้ จะพึงมี 
กัลปึก็ไม่พึงไหม้ตราบเท่าที่บุคคลนี้ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลบุคคลนี้เรียกว่า ฐิตกัปปี 
บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคแม้ทั้งหมด ชื่อว่าเป็นผู้มีกัลปึทั้งอยู่แล้ว 
[๓๔] บุคคลเป็นอริยะ เป็นไฉน 
พระอริยบุคคล ๘ เป็นอริยะ บุคคลนอกนั้น ไม่ใช่อริยะ 
[๓๕] บุคคลเป็นเสขะ เป็นไฉน 

บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรค ๔ พร้อมเพรียงด้วยมรรค ๓ เป็นเสขะพระอรหันต์เป็น 
อเสขะ บุคคลนอกนั้น เป็นเสขะก็มิ'ใช่ เป็นอเสขะก็มิใช่ 
[๓๖] บุคคลผู้มีวิชชา ๓ เป็นไฉน 
บุคคลประกอบด้วยวิชชา ๓ ชื่อว่าผู้มีวิชชา ๓ 
[๓๗] บุคคลผู้มีอภิญญา ๖ เป็นไฉน 
บุคคลประกอบด้วยอภิญญา ๖ ชื่อว , าผู้มีอภิญญา ๖ 
[๓๘] บุคคลเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง ซึ่งสัจจะด้วยตนเองในธรรมทั้งหลาย 
ที่ตนมิได้เคยสดับมาแล้วในก่อน บรรลุความเป็นพระสัพพัญญในธรรมนั้น และบรรลุความเป็น 
ผู้มีความชำนาญในธรรมเป็นกำลังทั้งหลายบุคคลนี้เรียกว่า พระสัมมาสัมพุทธะ 
[๓๙] บุคคลเป็นพระปัจเจกพุทธะ เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมตรัสรู้ซึ่งสัจจะทั้งหลายด้วยตนเอง ในธรรมทั้งหลายที่ตน 
ไม , ได้สดับมาแล้วในก่อน แต่มิได้บรรลุความเป็นพระสัพพัญญในธรรมนั้น ทั้งไม , ถึงความเป็น 
ผู้ชำนาญในธรรมอันเป็นกำลังทั้งหลาย บุคคลนี้เรียกว่า พระปัจเจกพุทธะ 
[๔๐] บุคคลชื่อว่า อุกโตภาควิมุต เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ถูกต้องซึ่งวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย แล้วสำเร็จอิริยาบถอยู่ ทั้งอาสวะ 
ของผู้นั้นก็สิ้นไปแล้ว เพราะเห็นด้วยปัญญา บุคคลนี้เรียกว่า อุกโตภาควิมุต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ -หน้าที่ 110 

[๔๑] บุคคลชื่อว่าปัญญาวิมุต เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้มิได้ถูกต้องซึ่งวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย สำเร็จอิริยาบถอยู่ แต่อาสวะ 
ของผู้นั้นสิ้นไปแล้ว เพราะเห็นด้วยปัญญา บุคคลนี้เรียกว่า ปัญญาวิมุต 

[๔๒] บุคคลชื่อว่ากายสักขี เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ถูกต้องซึ่งวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย แล้วสำเร็จอิริยาบถอยู่ ทั้งอาสวะ 
บางอย่างของผู้นั้นก็สิ้นไปแล้ว เพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่า กายสักขี 

[๔๓] บุคคลชื่อว่าทิฏฐิปัตตะ เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ ย่อมรู้ชัดตามความ 
เป็นจริงว่า นี้เหตุให้เกิดทุกข์ ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ความดับทุกข์ ย่อมรู้ซัด 
ตามความเป็นจริงว่า นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อนึ่ง ธรรมทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศ 
แล้ว ผู้นั้นเห็นชัดแล้ว ดำเนินไปดีแล้วด้วยปัญญา อนึ่งอาสวะบางอย่างของผู้นั้นก็สิ้นไปแล้ว 
เพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่า ทิฏฐิปัตตะ 

[๔๔] บุคคลชื่อว่าสัทธาวิมุต เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมรู้ซัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ ย่อมรู้ชัดตามความ 
เป็นจริงว่า นี้เหตุให้เกิดทุกข์ ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ความดับทุกข์ ย่อมรู้ซัดตาม 
ความเป็นจริงว่า นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อนึ่งธรรมทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศแล้ว 
ผู้นั้นเห็นชัดแล้ว ดำเนินไปดีแล้วด้วยปัญญา อนึ่ง อาสวะบางอย่างของผู้นั้นก็สิ้นไปแล้ว 
เพราะเห็นด้วยปัญญาแต่มิ'ใช่เหมือนบุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตะ บุคคลนี้เรียกว่าสัทธาวิมุต 

[๔๕] บุคคลชื่อว , าธัมมานุสารี เป็นไฉน 

ปัญญินทรีย์ของบุคคลใด ผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลมีประมาณยิ่ง บุคคลนั้น 
ย่อมอบรมซึ่งอริยมรรคอันมีปัญญาเป็นเครื่องนำมา มีปัญญาเป็นประธานให้เกิดขึ้น บุคคลนี้ 
เรียกว่า ธ'มมานุสารี บุคคลผู้ปฏิบัติแล้ว เพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล ชื่อว , าธัมมานุสารี 
บุคคลผู้ตั้งอยู่แล้วในผล ชื่อว่าทิฏฐิปัตตะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 111 

[๔๖] บุคคลชื่อว่าสัทธานุสารี เป็นไฉน 

สัทธินทรีย์ของบุคคลใดผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล มีประมาณยิ่ง อบรม 
อริยมรรคมีสัทธาเป็นเครื่องนำมา มีสัทธาเป็นประธานให้เกิดขึ้น บุคคลนี้เรียกว่า สัทธานุสารี 
บุคคล ผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลชื่อว่าสัทธานุสารี ผู้ตั้งอยู่แล้วในผล ชื่อว่า 
สัทธาวิมุต 

[๔๗] บุคคลชื่อว่าสัตติ'กข้ตตุปรมะ เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญโญชน์ทั้ง ๓ เป็นโสดาบัน มีอัน 
ไม , ไปเกิดในอบายเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยง จะได้ตรัสรู้ในเบื้องหน้า บุคคลนั้นจะแล่นไป 
ท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ ๗ ชาติ แล้วทำที่สุดทุกข์ได้ บุคคลนี้เรียกว่า สัตตักข้ตตุปรมะ 

[๔๘] บุคคลชื่อว่าโกลังโกละ เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญโญชน์ทั้ง ๓ เป็นโสดาบัน มีอัน 
ไม , ไปเกิดในอบายเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงจะได้ตรัสรู้ในเบื้องหน้า บุคคลนั้นจะแล่นไปท่องเที่ยว 
ไปสู่ตระกูลสองหรือสาม แล้วทำที่สุดทุกข์ได้ บุคคลนี้เรียกว่า โกลังโกละ 

[๔๙] บุคคลชื่อว่าเอกพิชี เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญโญชน์ทั้ง ๓ มีอันไม , ไปเกิดใน 
อบายเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยง จะได้ตรัสรู้ในเบื้องหน้า บุคคลนั้นเกิดในภพมนุษย์อีกครั้งเดียว 
แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ บุคคลนี้เรียกว่าเอกพิชี 

[๕๐] บุคคลชื่อว่าสกทาคามี เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญโญชน์ทั้ง ๓ เพราะทำราคะ โทสะ 
โมหะ ให้เบาบางลง เป็นสกทาคามี ยังจะมาสู่โลกนี้คราวเดียวเท่านั้น แล้วทำที่สุดทุกข์ได้ 
บุคคลนี้เรียกว่าสกทาคามี 

[๕๑] บุคคลชื่อว่าอนาคามี เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เพราะความสิ้นไปรอบแห่งโอรัมภาคิยสัญโญชน์ทั้ง ๕ มีกำเนิด 
เป็นอุปปาติกะ ปรินิพพานในเทวโลกชั้นสุทธาวาสนั้น มีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดา 


บุคคลนี่เรียกว่า อนาคามี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ -หน้าที่ 112 

[๕๒] บุคคลชื่อว่าอันตราปรินิพพายี เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เพราะความสิ้นไปรอบแห่งโอรัมภา คิย สัญโญชน์ทั้ง ๕ มีกำเนิด 
เป็นอุปปาติกะ ปรินิพพานในเทวโลกชั้นสุทธาวาสนั้น มีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดา 
บุคคลนั้น ย่อมยังอริยมรรคให้เกิดขึ้นเพื่อละสัญโญชน์อันมีในเบื้องบน ในระยะเวลาติดต่อลับ 
ที่เกิดบ้าง ยังไม , ถึงท่ามกลางกำหนดอายุบ้าง บุคคลนี้เรียกว่า อันตราปรินึพพาขี 

[๕๓] บุคคลชื่อว่าอุปหัจจปริพพาขี เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เพราะความสิ้นไปรอบแห่งโอรัมภาคิยสัญโญชน์ทั้ง ๕ มีกำเนิด 
เป็นอุปปาติกะ ปรินิพพานในเทวโลกชั้นสุทธาวาสนั้นมีอันไม , กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา 
บุคคลนั้น ย่อมยังอริยมรรคให้เกิดขึ้น เพื่อละสัญโญชน์อันมีในเบื้องบน เมื่อล่วงพ้นท่ามกลาง 
กำหนดอายุบ้าง เมื่อใกล้จะทำกาลกิริยาบ้าง บุคคลนี้เรียกว่า อุปหัจจปรินิพพาขี 

[๕๔] บุคคลชื่อว่าอสังขารปรินึพพาขี เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เพราะความสิ้นไปรอบแห่งโอรัมภาคิยสัญโญชน์ทั้ง ๕ มีกำเนิด 
เป็นอุปปาติกะ ปรินิพพานในเทวโลกชั้นสุทธาวาสนั้น มีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา 
บุคคลนั้นย่อมยังอริยมรรคให้เกิดขึ้นโดยไม , ลำบากเพื่อละสัญโญชน์อันมีในเบื้องบน บุคคลนี้ 
เรียกว่า อสังขารปรินิพพาขี 

[๕๕] บุคคลชื่อว่าสสังขารปรินึพพาขี เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เพราะความสิ้นไปรอบ แห่งโอรัมภาคิยสัญโญชน์ทั้ง ๕ มี 
กำเนิดเป็นอุปปาติกะ ปรินิพพานในเทวโลกชันสุทธาวาสนันมีอันไม่กลับมาจากโลกนัน 
เป็นธรรมดา บุคคลนั้น ย่อมยังอริยมรรคให้เกิดขึ้นโดยลำบาก เพื่อละสัญโญชน์อันมีในเบื้องบน 
บุคคลนี้เรียกว่า สสังขารปรินึพพาขี 

[๕๖] บุคคลชื่อว่าอุทธังโสโตอกนึฏฐคามี เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เพราะความสิ้นไปรอบแห่งโอรัมภาคิยสัญโญชน์ทั้ง ๕ มีกำเนิด 
เป็นอุปปาติกะ ปรินิพพานในเทวโลกชั้นสุทธาวาสนั้น มีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดา 
บุคคลนั้น จุติจากอวิหาไปอตัปปา จุติจากอตัปปาไปสุทัสสา จุติจากสุทัสสาไปสุทัสสี 
จุติจากสุทัสสึไปอกนิฏฐา ย่อมยังอริยมรรคให้เกิดขึ้นในอกนึฏฐา เพื่อละสัญโญชน์เบื้องบน 
บุคคลนี้เรียกว่า อุทธังโสโตอกนึฏฐคามี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ -หน้าที่ 113 

[๕๗] บุคคลชื่อว่าโสดาบัน ชื่อว่าปฏิบัติแล้วเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล 
เป็นไฉน 

บุคคลผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อละสัญโญชน์ ๓ ปฏิบัติแล้วเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล สัญ 
โญชน์ ๓ อันบุคคลใดละได้แล้ว บุคคลนั้นเรียกว่าโสดาบัน 

บุคคลปฏิบัติแล้วเพื่อความเบาบางแห่งกามราคะและพยาบาท ปฏิบัติแล้วเพื่อทำให้แจ้ง 
ซึ่งสกทาคามิผล เพราะราคะและพยาบาทของบุคคลใดเบาบางแล้ว บุคคลนี้เรียกว่า สกทาคามี 

บุคคลปฏิบัติแล้วเพื่อละไม่ให้เหลือ ซึ่งกามราคะและพยาบาท ปฏิบัติแล้วเพื่อทำให้แจ้ง 
ซึ่งอนาคามิผล กามราคะและพยาบาทอันบุคคลใดละได้หมดไม่มีเหลือ บุคคลนั้นเรียกว่า 
อนาคามี 

บุคคลปฏิบัติแล้ว เพื่อไม , ให้เหลือซึ่งรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชา 
ปฏิบัติแล้วเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล รูปราคะ อรูปราคะมานะ อุทธัจจะ อวิชชา อันบุคคลใด 
ละได้หมดไม่มีเหลือ บุคคลนี้เรียกว่าอรหันต์ 
เอกกนิทเทส จบ 
ทุกนิทเทส 

[๕๘] บุคคลผู้มักโกรธ เป็นไฉน 

ความโกรธ ในข้อนั้นเป็นไฉน ความโกรธ กิริยาที่โกรธ ภาวะที่โกรธ โทสะ ความ 
ประทุษร้าย ภาวะที่ประทุษร้าย ความพยาบาท กิริยาที่พยาบาท ภาวะที่พยาบาท ความพิโรธ 
ความพิโรธตอบ ความดุร้าย ความเกรี่ยวกราด ภาวะที่จิตไม่ยินดีอันใด นี้เรียกว่าความโกรธ 
ความโกรธนี้อันบุคคลใดละไม , ได้ บุคคลนั้นเรียกว่า ผู้มักโกรธ 

บุคคลผู้ผูกโกรธ เป็นไฉน 

ความผูกโกรธ ในข้อนั้นเป็นไฉน ความโกรธมีในเบื้องต้น ความผูกโกรธมีในภายหลัง 
ความผูกโกรธ กิริยาที่ผูกโกรธ ภาวะที่ผูกโกรธ การไม , หยุดโกรธ การตั้งความโกรธไว้ การ 
ดำรงความโกรธไว้ การไหลไปตามความโกรธ การตามผูกพันธ์ความโกรธไว้ การทำความโกรธให้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ -หน้าที่ 114 

มั่นเข้าไว้อันใดเห็นปานนี้ นี้เรียกว่าความผูกโกรธ ความผูกโกรธนี้อันบุคคลใดละไม , ได้ 
บุคคลนั้นเรียกว่า ผู้ผูกโกรธ 

[๕๙] บุคคลผู้มักลบหลู่บุญคุณของผู้อื่น เป็นไฉน 

ความลบหลู่ ในข้อนั้นเป็นไฉน ความลบหลู่ กิริยาที่ลบหลู่ ภาวะที่ลบหลู่ ความ 
ไม่เห็นคุณของผู้อื่น การกระทำที่ไม่เห็นคุณของผู้อื่น นี้เรียกว่าความลบหลู่ ความลบหลู่นี้อัน 
บุคคลใดละไม , ได้แล้ว บุคคลนี้เรียกว่าผู้มักลบหลู่บุญคุณของผู้อื่น 
บุคคลผู้ดีเสมอ เป็นไฉน 

การดีเสมอ ในข้อนั้นเป็นไฉน การดีเสมอ กิริยาที่ดีเสมอ ภาวะที่ดีเสมอ ธรรมที่ 
เป็นอาหารแห่งการดีเสมอ ฐานะแห่งวิวาท การถือเป็นคู่ว่าเท่าเทียมกัน การไม่สละคืนอันใด 
นี้เรียกว่าการดีเสมอ การดีเสมอนี้อันบุคคลใดละไม , ได้แล้ว บุคคลนี้เรียกว่าผู้ดีเสมอ 
[๖๐] บุคคลผู้มีความริษยา เป็นไฉน 

ความริษยา ในข้อนั้นเป็นไฉน ความริษยา กิริยาที่ริษยา ภาวะที่ริษยา ความไม่ 
ยินดีด้วย กิริยาที่ไม่ยินดีด้วย ภาวะที่ไม่ยินดีด้วยในลาภสักการะ การเคารพ ความนับถือ การไหว้ 
การบูชาของผู้อื่น อันใด นี้เรียกว่าความริษยา ก็ความริษยานี้อันบุคคลใดละไม , ได้แล้ว บุคคล 
นี้เรียกว่า ผู้มีความริษยา 

บุคคลผู้มีความตระหนี่ เป็นไฉน 

ความตระหนี่ ในข้อนั้นเป็นไฉน ความตระหนี่มี ๕ อย่าง คือ ตระหนี่ที่อยู่ ตระหนี่ 
ตระกูล ตระหนี่ลาภ ตระหนี่วรรณะ ตระหนี่ธรรมความตระหนี่ กิริยาที่ตระหนี่ ภาวะที่ตระหนี่ 
ความอยากไปต่างๆ ความเหนียวแน่นความตระหนี่ถี่เหนียว ความที่จิตไม่เผื่อแผ่ อันใด 
เห็นปานนี้ นี้เรียกว่าความตระหนี่ ความตระหนี่นี้อันบุคคลใดละไม , ได้แล้ว บุคคลนี้เรียกว่า 
ผู้มีความตระหนี่ 

[๖๑] บุคคลผู้โอ้อวด เป็นไฉน 

ความโอ้อวด ในข้อนั้นเป็นไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้อวดความโอ้อวด 
ภาวะที่โอ้อวด กิริยาที่โอ้อวด ภาวะที่แข็งกระด้าง กิริยาที่แข็งกระด้าง ความพูดยกตน กิริยา 
ที่พูดยกตน อันใด ในข้อนั้น นี้เรียกว่าความโอ้อวด ความโอ้อวดนี้อันบุคคลใดละไม , ได้แล้ว 
บคคลนี้เรียกว่า ผ้โอ้อวด 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 115 

บุคคลผู้มีมารยา เป็นไฉน 

มารยา ในข้อนั้นเป็นไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติทุจริตด้วยกาย ประพฤติ 
ทุจริตด้วยวาจา ประพฤติทุจริตด้วยใจแล้ว เพราะเหตุจะปกปิดทุจริตนั้น จึงตั้งความปรารถนาอัน 
ลามก ปรารถนาว่าใครๆ อย่ารู้เรา ดำริว่าใครๆ อย่ารู้เรา พูดว่าใครๆ อย่ารู้เรา พยายามด้วย 
กายว่าใครๆ อย่ารู้เรามายา ภาวะที่มายา ความวางท่า ความหลอกลวง ความตลบแตลง 
ความมีเลห์เหลี่ยม ความทำให้ลุ่มหลง ความซ่อน ความอำพราง ความผิดความปกปิด การ 
ไม่ทำให้เข้าใจง่าย การไม , ทำให้จะแจ้ง การปิดบังกิริยาลามกเห็นปานนี้อันใด นี้เรียกว่า มายา 
มายานี้อันบุคคลใดละไม , ได้แล้ว บุคคลนี้เรียกว่า มีมายา 

[๖๒] บุคคลผู้ไม , มีหิริ เป็นไฉน 

ความไม่มีหิริ ในข้อนั้นเป็นไฉน ธรรมชาติใดไม , ละอายสิ่งที่ควรละอาย ไม , ละอาย 
การถึงพร้อมแห่งธรรมอันเป็นบาปอกุศล นี้เรียกว่า ความไม่มีหิริ บุคคลประกอบแล้วด้วยความ 
ไม่มีหิรินี้ เรียกว่าผู้ไม , มีหิริ 

บุคคลผู้ไม่มีโอตตัปปะ เป็นไฉน 

ความไม่มีโอตตัปปะ ในข้อนั้นเป็นไฉน ธรรมชาติใดไม่กลัวสิ่งที่ควรกลัว ไม่กลัว 
การถึงพร้อมแห่งธรรมที่เป็นบาปอกุศล นี้เรียกว่าความไม่มีโอตตัปปะ บุคคลประกอบแล้วด้วย 
ความไม่มีโอตตัปปะนี้ชื่อว่า ผู้ไม่มีโอตตัปปะ 

[๖๓] บุคคลผู้ว่ายาก เป็นไฉน 

ความเป็นผู้ว่ายาก ในข้อนั้นเป็นไฉน ความเป็นผู้ว่ายาก กิริยาที่เป็นผู้ว่ายาก ภาวะ 
ที่เป็นผู้ว่ายาก ความเป็นผู้ถือเอาโดยปฏิกูล ความเป็นผู้ยินดีโดยความเป็นข้าศึก ความไม่เอื้อเฟือ 
ภาวะที่ไม , เอื้อเฟือ ความไม่เคารพความไม่เชื่อฟืง ในเมื่อสหธรรมิกว่ากล่าวอยู่ นี้เรียกว่า 
ความเป็นผู้ว่ายาก บุคคลประกอบแล้วด้วยความเป็นผู้ว่ายากนี้ชื่อว่าผู้ว่ายาก 

บุคคลผู้มีมิตรชั่ว เป็นไฉน 

ความเป็นผู้มีมิตรชั่ว ในข้อนั้นเป็นไฉน บุคคลเหล่านั้นใด เป็นผู้ไม , มีศรัทธา เป็น 
ผู้ทุศีล มีสุตะน้อย เป็นผู้ตระหนี่ มีปัญญาทราม การเสวนะการเข้าไปเสวนะ การซ่องเสพ 
การคบ การคบหา การภักดี การภักดีด้วยความเป็นผู้คบหาสมาคมกับบุคคลเหล่านั้น อันใด 
นี้เรียกว่า ความเป็นผู้มีมิตรชั่ว บุคคลประกอบด้วยความเป็นผู้มีมิตรชั่วนี้เรียกว , าผู้มีมิตรชั่ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ -หน้าที่ 116 

[๖๔] บุคคลผู้มีทวารอันไม่คุ้มครอง แล้วในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นไฉน 
ความเป็นผู้มีทวารอันไม่คุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย ในข้อนั้นเป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้เห็นรูปด้วยตา เป็นผู้ถือเอาซึ่งนิมิตร เป็นผู้ถือเอาซึ่งอนุพยัญชนะ 
อกุศลธรรมทั้งหลายอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสพึงซ่านไปตามบุคคลผู้ไม่สำรวมอินทรีย์ 
คือจักษุนี้อยู่ เพราะการไม่สำรวมอินทรีย์ คือจักษุใด เป็นเหตุ ย่อมไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์ 
คือจักษุนั้น ย่อมไม่รักษาอินทรีย์ คือจักษุ ย่อมไม , ถึงความสำรวมในอินทรีย์ คือจักษุ พึงเสียงด้วยหู 
ฯลฯ สูดกลิ่นด้วยจมูก ฯลฯ ลิ้มรสด้วยลิ้น ฯลฯ ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย ฯลฯ รู้ธรรมารมณ์ 
ด้วยใจแล้ว เป็นผู้ถือเอา'ซึ่งนิมิต เป็นผู้ถือเอาซึ่งอนุพยัญชนะ อกุศลธรรมทั้งหลายอันลามก คือ 
อภิชฌา และโทมนัส พึงซ่านไปตามบุคคลผู้ไม , สำรวมอินทรีย์ คือใจนี้อยู่ เพราะการไม่สำรวม 
อินทรีย์ คือใจใดเป็นเหตุ ย่อมไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์ คือใจนั้น ย่อมไม่รักษาอินทรีย์ 
คือใจย่อมไม , ถึงความสำรวมอินทรีย์ คือใจ การไม , คุ้มครอง การไม่ปกครอง การไม่รักษา 
การไม่สำรวมอินทรีย์ทั้ง ๖ เหล่านี้อันใด นี้ชื่อว่า ความเป็นผู้มีทวารอันไม่คุ้มครองแล้วในอินทรีย์ 
ทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยความเป็นผู้มีทวารอันไม่คุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายนี้ชื่อว่า 
ความเป็นผู้มีทวารอันไม , คุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย 
บุคคลไม , รู้จักประมาณในโภชนะ เป็นไฉน 

ความเป็นผู้ไม , รู้จักประมาณในโภชนะ ในข้อนั้นเป็นไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ 
ไม่พิจารณาแล้วโดยแยบคาย บริโภคซึ่งอาหารเพื่อเล่น เพื่อมัวเมา เพื่อประดับ เพื่อตกแต่ง 
ความเป็นผู้ไม , สันโดษ ความเป็นผู้ไม , รู้จักประมาณในโภชนะนั้น ความไม่พิจารณาในโภชนะอันใด 
นี้เรียกว่า ความเป็นผู้ไม , รู้จักประมาณในโภชนะ บุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้ไม , รู้จัก 
ประมาณในโภชนะนี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม , รู้จักประมาณในโภชนะ 
[๖๕] บุคคลผู้มีสติหลง เป็นไฉน 

ความเป็นผู้มีสติหลง ในข้อนั้นเป็นไฉน ความระลึกไม , ได้ ความตามระลึกไม , ได้ 
ความไม่มีสติ ความระลึกไม , ได้ความทรงจำไม , ได้ ความหลงใหล ความฟินเฟิอน อันใด นี้เรียกว่า 
ความเป็นผู้มีสติหลง บุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้มีสติหลงนี้ชื่อว , าผู้มีสติหลง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ -หน้าที่ 117 

บุคคลผู้ไม่มีสัมปชัญญะ เป็นไฉน 

สัมปชัญญะ ในข้อนั้นเป็นไฉน ความไม , รู้ ความไม , เห็น ความไม่ตรัสรู้ ความ 
ไม , รู้ตาม ความไม , รู้พร้อม ความไม่แทงตลอด ความไม่รับทราบความไม่กำหนดลงทราบ 
ความไม , เพ่งเล็ง ความไม่พิจารณา การไม่ทำให้แจ่มแจ้ง ความเป็นผู้ทรามปัญญา ความเป็น 
ผู้เขลา ความไม่มีสติสัมปชัญญะความหลง ความหลงทั่ว ความหลงพร้อม ความโง , โอฆะ คือ 
อวิชชา โยคะคืออวิชชา อนุสัย คืออวิชชา ปริยุฏฐาน คืออวิชชา ลิ่ม คืออวิชชา อกุศลมูล คือ 
โมหะ นี้เรียกว่า ความไม่มีสัมปชัญญะ บุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้ไม่มีสัมปชัญญะนี้ 
ชื่อว่าผู้ไม่มีสัมปชัญญะ 

[๖๖] บุคคลผู้มีศีลวิบัติ เป็นไฉน 

ศีลวิบัติ ในข้อนั้นเป็นไฉน การล่วงละเมิดทางกาย การล่วงละเมิดทางวาจา การ 
ล่วงละเมิดทั้งทางกายทั้งทางวาจา นี้เรียกว่าศีลวิบัติ ความเป็นผู้ทุศีลแม้ทั้งหมด ชื่อว่าศีลวิบัติ 
บุคคลประกอบด้วยศีลวิบัตินี้ชื่อว , าผู้มีศีลวิบัติ 

บุคคลผู้มีทิฐิวิบัติ เป็นไฉน 

ทิฐิวิบัติ ในข้อนั้นเป็นไฉน ทิฐิ ความเห็นไปว่า ทานที่ให้ไม่มีผลการบูชาใหญ่ 
[คือมหาทานที่ทั้วไปแก่คนทั้งปวง] ไม่มีผล สักการะที่บุคคลทำเพื่อแขก ไม , มีผล ผลวิบาก 
แห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มี โลกนี้ไม่มี โลกหน้าไม่มีมารดาไม่มี บิดาไม่มี สัตว์อุปปาติกะไม่มี 
สมณพราหมณ์ผู้พร้อมเพรียงกัน ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ที่รู้ยิ่งแล้ว 1 ซึ่งโลกนี้และโลกหน้า 
ด้วยตนเอง แล้วประกาศทำให้แจ้งในโลกนี้ไม่มี ดังนี้มีอย่างนี้เป็นรูปอันใด ทิฐิ ความเห็น 
ไปข้างทิฐิ ป่าชัฏคือทิฐิ กันดารคือทิฐิ ความเห็นเป็นข้าศึก ความเห็นผันผวนสัญโญชน์ 
คือทิฐิ ความยึดถือ ความเกี่ยวเกาะ ความยึดมั่น การยึดถือความปฏิบัติผิด มรรคาผิด 
ทางผิด ภาวะที่เป็นผิด ลัทธิเป็นแดนเสื่อม ความยึดถือ การแสวงหาผิด อันใด มีลักษณะ 
อย่างนี้นี้เรียกว่า ทิฐิวิบัติ มิจฉาทิฐิแม้ทั้งหมด เป็นทิฐิวิบัติ บุคคลประกอบด้วย 
ทิ?วิบัตินี้ ชื่อว่าผ้มีทิชิวิบัติ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ -หน้าที่ 118 

[๖๗] บุคคลมีสัญโญชน์ภายใน เป็นไฉน 

โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ อันบุคคลยังละไม , ได้แล้ว บุคคลนั้นเรียกว่า ผู้มีสัญโญชน์ 
ภายใน 

บุคคลผู้มีสัญโญชน์ภายนอก เป็นไฉน 

อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ อันบุคคลใดยังละไม , ได้แล้ว บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีสัญโญชน์ 
ภายนอก 

[๖๘] บุคคลผู้ไม , โกรธ เป็นไฉน 

ความโกรธ ในข้อนั้นเป็นไฉน ความโกรธ กิริยาที่โกรธ ภาวะที่โกรธ โทสะ 
กิริยาที่ประทุษร้าย ภาวะที่ประทุษร้าย พยาบาท กิริยาที่พยาบาท ภาวะที่พยาบาท ความพิโรธ 
ความพิโรธตอบ ความดุร้ายความเกรี่ยวกราด ความที่มีจิตไม่ยินดี นี้เรียกว่าความโกรธ 
ความโกรธนี้อันบุคคลใดละได้แล้ว บุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่โกรธ 

บุคคลผู้ไม่ผูกโกรธ เป็นไฉน 

ความผูกโกรธ ในข้อนั้นเป็นไฉน ความโกรธมีในกาลเบื้องต้น ความผูกโกรธมีในกาล 
ภายหลัง ความผูกโกรธ กิริยาที่ผูกโกรธ ภาวะที่ผูกโกรธ การไม , หยุดโกรธ การตั้งความโกรธไว้ 
การดำรงความโกรธไว้การไหลไปตามความโกรธ การตามผูกพันธ์ความโกรธ การทำความโกรธ 
ให้มั่นเข้าอันใด เห็นปานนี้นี้เรียกว่า ความผูกโกรธ ความผูกโกรธนี้อันบุคคลใดละได้แล้ว 
บุคคลนี้เรียกว่า ผู้ไม , ผูกโกรธ 

[๖๙] บุคคลผู้ไม , ลบหลู่บุญคุณผู้อื่น เป็นไฉน 

ความลบหลู่บุญคุณผู้อื่น ในข้อนั้นเป็นไฉน ความลบหลู่ กิริยาที่ลบหลู่ ภาวะที่ลบหลู่ 
ความไม่เห็นคุณของผู้อื่น การกระทำความไม่เห็นคุณของผู้อื่น นี้เรียกว่า ความลบหลู่บุญคุณผู้อื่น 
ความลบหลู่บุญคุฌผู้อื่นนี้อันบุคคลใดละได้แล้ว บุคคลนี้เรียกว่า ผู้ไม่ลบหลู่บุญคุณผู้อื่น 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ -หน้าที่ 119 

ความตีเสมอผู้อื่น ในข้อนี้เป็นไฉน การตีเสมอ กิริยาที่ตีเสมอภาวะที่ตีเสมอ 
ธรรมที่เป็นอาหารแห่งการตีเสมอ ฐานะแห่งวิวาท การถือเป็นคู่ว่าเท่าเทียมกัน การไม่สละคืน 
นี้เรียกว่า การตีเสมอ การตีเสมอนี้อันบุคคลใดละได้แล้ว บุคคลนี้เรียกว่า ผู้ไม , ตีเสมอผู้อื่น 

[๗๐] บุคคลผู้ไม , มีความริษยา เป็นไฉน 

ความริษยา ในข้อนั้นเป็นไฉน ความริษยา กิริยาที่ริษยา ภาวะที่ริษยา ความไม่ยินดี 
ด้วย กิริยาที่ไม่ยินดีด้วย ภาวะที่ไม่ยินดีด้วยในลาภสักการะการท่าความเคารพ ความนับถือ 
การไหว้การบูชาของคนอื่น อันใด นี้เรียกว่า ความริษยา ความริษยานี้ อันบุคคลใดละได้แล้ว 
บุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่มีความริษยา 

บุคคลผู้ไม่มีความตระหนี่ เป็นไฉน 

ความตระหนี่ ในข้อนั้นเป็นไฉน ความตระหนี่ ๕ ประการ คือ ตระหนี่ที่อยู่ 
ตระหนี่ตระกูล ตระหนี่ลาภ ตระหนี่วรรณะ ตระหนี่ธรรมความตระหนี่ กิริยาที่ตระหนี่ 
ภาวะที่ตระหนี่ ความอยากมีประการต่างๆความเหนียวแน่น ความตระหนี่ถี่เหนียว ความที่ 
จิตไม่เผื่อแผ่ อันใด เห็นปานนี้นี้เรียกว่า ความตระหนี่ ความตระหนี่นี้อันบุคคลใดละ 
ได้แล้ว บุคคลนี้เรียกว่า ผู้ไม่มีความตระหนี่ 

[๗๑] บุคคลผู้ไม , โอ้อวด เป็นไฉน 

ความโอ้อวด ในข้อนั้นเป็นไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้อวด เป็นผู้โอ้อวด 
ความโอ้อวด ภาวะที่โล้อวด กิริยาที่โอ้อวด ภาวะที่แข็งกระด้างกิริยาที่แข็งกระด้าง ความพูด 
ยกตน กิริยาที่พูดยกตน อันใด นี้เรียกว่าความโอ้อวด ความโอ้อวดนี้อันบุคคลใดละได้แล้ว 
บุคคลนี้เรียกว่า ผู้ไม , โอ้อวด 

บุคคลผู้ไม่มีมายา เป็นไฉน 

มายา ในข้อนั้นเป็นไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติทุจริตด้วยกาย ประพฤติ 
ทุจริตด้วยวาจา ประพฤติทุจริตด้วยใจแล้ว เพราะเหตุจะปกปิดความทุจริตนั้น จึงตั้งความ 
ปรารถนาอันลามก ปรารถนาว่าใครๆ อย่ารู้เราดำริว่าใครๆ อย่ารู้เรา พูดว่าใครๆ อย่ารู้เรา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 120 

พยายามด้วยกายว่าใครๆ อย่ารู้เรา มายา ภาวะที่มีมายา ความวางท่า ความหลอกลวง ความ 
ตลบแตลงความมีเล่ห์เหลี่ยม ความท่าให้ลุ่มหลง ความซ่อน ความอำพราง ความปิด 
ความปกปิด การไม่ท่าให้เข้าใจง่าย การไม , ท่าให้จะแจ้ง การปิดบังอำพราง กิริยาลามก อันใด 
เห็นปานนี้ นี้เรียกว่า มายา มายานี้อันบุคคลใดละได้แล้วบุคคลนี้เรียกว่า ผู้ไม่มีมายา 
[๗๒] บุคคลมีหิริ เป็นไฉน 

ความละอาย ในข้อนั้น เป็นไฉน ธรรมชาติที่ละอายสิ่งที่ควรละอาย ละอายการเข้าถึง 
ธรรมอันเป็นบาปอกุศล นี้เรียกว่า ความละอาย บุคคลผู้ประกอบด้วยหิรินี้ชื่อว่าผู้มีหิริ 
บุคคลผู้มี'โอตตัปปะ เป็นไฉน 

โอตตัปปะ ในข้อนั้นเป็นไฉน ธรรมชาติใดกลัวสิ่งที่ควรกลัว กลัวการเข้าถึงธรรม 
ที่เป็นบาปอกุศล นี้เรียกว่า โอตตัปปะ บุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยโอตตัปปะนี้ชื่อว่า ผู้มี 
โอตตัปปะ 

[๗๓] บุคคลผู้ว่าง่าย เป็นไฉน 

ความเป็นผู้ว่าง่าย ในข้อนั้นเป็นไฉน ความเป็นผู้ว่าง่าย กิริยาที่ว่าง่าย ภาวะที่ว่าง่าย 
ความเป็นผู้ลือเอาโดยไม่ปฏิกูล ความเป็นผู้ยินดีโดยไม่เป็นข้าศึก ความเอื้อเฟือ ภาวะที่เอื้อเฟือ 
ความเคารพ ความเชื่อฟืง ในเมื่อสหธรรมมิกว่ากล่าวอยู่ นี้เรียกว่า ความเป็นผู้ว่าง่าย บุคคล 
ผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้ว่าง่ายนี้ ชื่อว่าบุคคลผู้ว่าง่าย 
บุคคลผู้มีมิตรดี เป็นไฉน 

ความเป็นผู้มีมิตรดี ในข้อนั้นเป็นไฉน บุคคลเหล่าใดมีศรัทธา มีศีลเป็นพหูสูต 
มีการบริจาค มีปัญญา การเสวนะ การเข้าไปเสวนะ การซ่องเสพ การคบ การคบหา การภักดี 
การภักดีด้วย ความเป็นผู้คบหาสมาคมบุคคลเหล่านั้น นี้เรียกว่า ความเป็นผู้มีมิตรดี บุคคล 
ผู้ประกอบแล้วด้วยความเป็นผู้มีมิตรดี นี้ชื่อว่า เป็นผู้มีมิตรดี 

[๗๔] บุคคลมีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย เป็นไฉน 
ความเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย ในข้อนั้นเป็นไฉน บุคคล 
บางคนในโลกนี้เห็นรูปด้วยตา เป็นผู้ไม , ถือเอาซึ่งนิมิต เป็นผู้ไม , ถือเอาซึ่งอนุพยัญชนะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลป้ญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 121 

อกุศลธรรมทั้งหลายอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัส พึงซ่านไปตามบุคคลผู้ไม่สำรวมอินทรีย์ 
คือจักษุนี้อยู่ เพราะการไม่สำรวมอินทรีย์คือจักษุใดเป็นเหตุ ย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์คือ 
จักษุนั้น ย่อมรักษาอินทรีย์คือจักษุ ย่อมถึงความสำรวมอินทรีย์คือจักษุ พึงเสียงด้วยหู ฯลฯ 
สูดกลิ่นด้วยจมูก ฯลฯ ลิ้มรสด้วยลิ้น ฯลฯ ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย ฯลฯ รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ 
ไม , เป็นผู้ลือเอาซึ่งนิมิต ไม่เป็นผู้ถือเอาซึ่งอนุพยัญชนะ อกุศลธรรมทั้งหลายอันลามก คืออภิชฌา 
และโทมนัส พึงซ่านไปตามบุคคลผู้ไม , สำรวมอินทรีย์คือใจนี้อยู่ เพราะความไม , สำรวมอินทรีย์ 
คือใจใดเป็นเหตุ ย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์คือใจนั้น ย่อมรักษาอินทรีย์คือใจ ย่อมถึงความ 
สำรวมอินทรีย์คือใจ การคุ้มครอง การปกครอง การรักษา การสำรวมอินทรีย์ทั้ง ๖ เหล่านี้ใด 
นี้เรียกว่า ความเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยความ 
เป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย นี้ชื่อว่าเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ 
ทั้งหลาย 

บุคคลผู้รู้จักประมาณในโภชนะ เป็นไฉน 

ความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะ ในข้อนั้นเป็นไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ 
พิจารณาโดยแยบคายแล้วบริโภคอาหาร ไม่บริโภคเพื่อจะเล่นไม , บริโภคเพื่อมัวเมา ไม่บริโภค 
เพื่อประดับ ไม่บริโภคเพื่อตกแต่งประเทืองผิวบริโภคเพียงเพื่อความตั้งอยู่แห่งกายนี้เพื่อให้ 
กายเป็นไป เพื่อจะกำจัดความเบียดเบียนลำบาก คือความหิวอาหารเสีย เพื่อจะอนุเคราะห์ 
พรหมจรรย์ ด้วยคิดว่า ด้วยการเสพเฉพาะอาหารนี้เราชักกำจัดเวทนาเก่าเสีย ไม , ให้เวทนา 
ใหม่เกิดขึ้นด้วย ความที่กายชักเป็นไปได้นานจักมีแก , เรา ความเป็นผู้ไม่มีโทษ ความอยู่สบาย 
ด้วย ชักมีแก่เรา ความเป็นผู้สันโดษ ความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะนั้น ความพิจารณาใน 
โภชนะนั้นอันใด นี้เรียกว่า ความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะ บุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยความ 
เป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะ นี้ชื่อว่า เป็นผู้รู้จักประมาณในโภชะ 

[๗๕] บุคคลผู้มีสติอันเข้าไปตั้งไว้แล้ว เป็นไฉน 

สติในข้อนั้น เป็นไฉน ความระลึกได้ ความตามระลึกได้ ความหวนระลึกได้ ความ 
นึกได้ คือสติ ความทรงจำ ความไม่ฟ้นเฟิอน ความไม , หลงลืม อินทรีย์คือสติ พละคือสดี 
ความระลึกชอบ นี้เรียกว่า สติ บุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยสตินี้ชื่อว'าผู้มีสติอันเข้าไปตั้งไว้แล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 122 

บุคคลผู้มีสัมปชัญญะ เป็นไฉน 

สัมปชัญญะ ในข้อนั้น เป็นไฉน ความรอบรู้ ความรู้ชัด ความเลือกเฟ้น ความ 
เลือกสรร ความสอดส่องธรรม ความกำหนดหมายความเข้าไปกำหนดรู้ ความเข้าไปกำหนด 
รู้เฉพาะ ความเป็นผู้รู้ ความฉลาดความรู้ละเอียด ความรู้แจ่มแจ้ง ความคิดนึก ความใคร่ครวญ 
ความรู้กว้างขวางความรู้เฉียบขาด ความรู้นำทาง ความเห็นแจ้ง ความรู้ทั่วพร้อม ปัญญาเพียง 
ดังปะฏัก ปัญญินทรีย์กำลังคือปัญญาศาตราคือปัญญา ประสาทคือปัญญา แสงสว่างคือ 
ปัญญา รัศมีคือปัญญา ประทีปคือปัญญารัตนคือปัญญา ความสอดล่องธรรม คืออโมหะ 
สัมมาทิฐิ นี้เรียกว่า สัมปชัญญะบุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยสัมปชัญญะนี้ชื่อว , าผู้มีสัมปชัญญะ 
[๗๖] บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยศีล เป็นไฉน 

ความถึงพร้อมด้วยศีล ในข้อนั้น เป็นไฉน การไม , ล่วงละเมิดทางกายการไม , ล่วง 
ละเมิดทางวาจา การไม , ล่วงละเมิดทางกาย และวาจา นี้เรียกว่าความถึงพร้อมด้วยศีล ความ 
สำรวมด้วยศีลแม้ทั้งหมด ชื่อว่าถึงพร้อมด้วยศีลบุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยศีลสัมปทานี้ 
ชื่อว่าผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล 

บุคคลผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยทิฐิ เป็นไฉน 

ความถึงพร้อมด้วยทิฐิ ในข้อนั้น เป็นไฉน ความรอบรู้ ความรู้ชัดฯลฯ ความ 
สอดล่องธรรม คืออโมหะ สัมมาทิฐิ เช่นนี้ว่า ทานที่ให้แล้วมีผล การบูชาใหญ่ [คือมหาทาน 
ที่ทั่วไปแก่คนทั้งปวง] มีผล สักการะที่บุคคลทำเพื่อแขกมีผล ผลวิบากแห่งกรรมที่บุคคลทำดี 
ทำชั่วมีอยู่ โลกนี้มี โลกหน้ามี มารดามีบิดามี สัตว์อุปปาติกะมี สมฌพราหมณ์ผู้พร้อมเพียง 
กัน ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ที่รู้ยิ่งซึ่งโลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเองแล้วประกาศทำให้แจ้งมี 
นี้เรียกว่าความถึงพร้อมด้วยทิฐิ สัมมาทิฐิแม้ทั้งหมดก็ชื่อว่า ทิฐิสัมปทา บุคคลผู้ประกอบ 
ด้วยทิฐิสัมปทานี้ ชื่อว่าผู้ถึงพร้อมด้วยทิฐิ 

[๗๗] บุคคลหาได้ยากในโลก ๒ จำพวก เป็นไฉน 
บุพพการีบุคคล ๑ กตัญญกตเวทีบุคคล ๑ 
บุคคล ๒ จำพวกนี้หาได้ยากในโลกนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 123 

[๗๘] บุคคลให้อิ่มได้ยาก ๒ จำพวก เป็นไฉน 

ผู้ที่เก็บของที่ตนได้แล้วๆ ๑ ผู้ที่สละ'ของตนที่ได้แล้วๆ ๑ 

บุคคล ๒ จำพวกนี้ให้อิ่มได้ยาก 

[๗๙] บุคคลให้อิ่มได้ง่าย ๒ จำพวก เป็นไฉน 

ผู้ที่ไม่เก็บของที่ตนได้แล้วๆ ๑ ผู้ที่ไม , สละของที่ตนได้แล้วๆ ๑ 

บุคคล ๒ จำพวกนี้ให้อิ่มได้ง่าย 

[๘๐] อาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคล ๒ จำพวก เหล่าไหน 

ผู้ที่ประพฤติรังเกียจสิ่งที่ไม่ควรรังเกียจ ๑ ผู้ที่ไม่ประพฤติรังเกียจสิ่งที่ควรรังเกียจ ๑ 

อาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคล ๒ จำพวกเหล่านี้ 

[๘๑] อาสวะทั้งหลายย่อมไม่เจริญแก่บุคคล ๒ จำพวก เหล่าไหน 

ผู้ที่ไม่ประพฤติรังเกียจสิ่งที่ไม่ควรรังเกียจ ๑ ผู้ที่ประพฤติรังเกียจสิ่งที่ควรรังเกียจ 

อาสวะทั้งหลายย่อมไม่เจริญแก่บุคคล ๒ จำพวกเหล่านี้ 

[๘๒] บุคคลมีอัธยาศัยเลว เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีล มีธรรมอันลามก เขาย่อมเสพ ย่อมคบย่อมเข้า 
ไปนั่งใกล้ บุคคลผู้ทุศีล ผู้มีธรรมอันลามกอื่น นี้เรียกว่าบุคคลผู้มีอัธยาศัยเลว 
บุคคลมีอัธยาศัยประณีต เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีล มีธรรมอันงาม เขาย่อมเสพ ย่อมคบ ย่อมเข้า 
ไปนั่งใกล้ ผู้มีศีล ผู้มีธรรมอันงามอื่น นี้เรียกว่า บุคคลผู้มีอัธยาศัยประณีต 
[๘๓] บุคคลผู้อิ่มแล้ว เป็นไฉน 

พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสาวกทั้งหลายของพระตถาคตเจ้า ผู้เป็นพระอรหันต์ 
ชื่อว่าผู้อิ่มแล้ว 

สมเด็จพระสัมมาส้มพุทธเจ้า ชื่อว่าผู้อิ่มแล้วด้วย ยังผู้อื่นให้อิ่มแล้วด้วย 
ทุกนิทเทส จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 124 
ดึกนิทเทส 
บุคคล ๓ จำพวก 

[๘๔] บุคคลผู้ไม , มีความหวัง เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีล มีธรรมอันลามก ผู้ประกอบด้วย กายกรรมเป็นต้น 
อันไม่สะอาด และมีสมาจารอันผู้อื่นหรือตนพึงระลึกได้ด้วยความระแวง ผู้มีงานอันปกปิด 
ผู้มิ 1 ใช่สมณะ แต่ปฏิญาณว่าเป็นสมณะ ผู้มิใช่ประพฤติพรหมจรรย์ แต่ปฏิญาณว่าประพฤติ 
พรหมจรรย์ ผู้เน่าใน ผู้อันราคะชุ่มแล้ว ผู้มีหยากเยื่อมีราคะเป็นต้นเกิดแล้ว เธอได้ยินว่า 
นัยว่า ภิกษุมีชื่ออย่างนี้รูยิ่งด้วยตนเองแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว เข้าถึงแล้ว ซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญา 
ริมุติอันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายแล้ว สำเร็จอิริยาบถอยู่ใน 
ทิฏฐธรรม ดังนี้เธอย่อมไม , เกิดความคิดอย่างนี้ว่า แม้เราก็จักรู้ยิ่งด้วยตนเองจักทำให้แจ้ง 
จักเข้าถึงซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาริมุดึ อันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย 
สำเร็จอิริยาบถอยู่ในทิฏฐธรรม ในกาลไหนๆโดยแท้ดังนี้บุคคลนี้ชื่อว่า ผู้ไม่มีความหวัง 

บุคคลผู้มีความหวัง เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีล มีธรรมอันงาม เธอได้ยินว่า นัยว่าภิกษุมีชื่ออย่างนี้ 
รู้ยิ่งด้วยตนเองแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว เข้าถึงแล้ว ซึ่งเจโตวิมุติปัญญาริมุติ อันหาอาสวะมิได้ 
เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย สำเร็จอิริยาบถอยู่ในทิฏฐธรรม ดังนี้เธอย่อมเกิดความคิด 
ขึ้นว่า แม้เราก็รู้ยิ่งด้วยตนเองชักทำให้แจ้ง จักเข้าถึงซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาริมุติ อันหาอาสวะ 
มิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายแล้ว สำเร็จอิริยาบถอยู่ในทิฏฐธรรม ในกาลไหนๆ 
โดยแท้ดังนี้เรียกว่า ผู้มีความหวัง 

บุคคลผู้มีความหวังไปปราศแล้ว เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้รู้ยิ่งด้วยตนเองแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว เข้าถึงแล้ว ซึ่งเจโตวิมุติ 
ปัฌฌาริมติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายแล้ว สำเร็จอิริยาบถอย่ใน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 125 

ทิฏฐธรรม เธอได้ยินว่า นัยว่าภิกษุชื่ออย่างนี้รู้ยิ่งด้วยตนเองแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว เข้าถึงแล้ว 

ซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาริมุดึ อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย สำเร็จอิริยาบถ 

อยู่ในทิฏฐธรรมดังนี้เธอย่อมไม่เกิด ความคิดขึ้นว่า แม้เราก็รู้ยิ่งด้วยตนเอง จักทำให้แจ้ง 

จักเข้าถึง ซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายแล้ว 

สำเร็จอิริยาบถอยู่ในทิฏฐธรรม ในกาลไหนๆ โดยแท้ดังนี้ข้อนั้น เพราะเหตุไร เพราะว่า 

ความหวังในความหลุดพ้นใด ของพระขีณาสพนั้น ผู้ซึ่งเมื่อยังไม , หลุดพ้นในกาลก่อน ความหวัง 

นั้นได้สงบระงับแล้วบุคคลนี้เรียกว่า ผู้มีความหวังไปปราศแล้ว 

บรรดาบุคคลเหล่านั้น บุคคลซึ่งเปรียบด้วยคนไข้ ๓ จำพวก เป็นไฉน 
[๘๕] คนไข้ ๓ จำพวก 

คนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนะเป็นที่สบาย หรือไม , ได้โภชนะเป็นที่สบาย ได้เภสัช 
เป็นที่สบาย หรือไม , ได้เภสัชเป็นที่สบาย ได้อุปัฏฐากสมควรหรือไม , ได้อุปัฏฐากสมควร ก็ย่อม 
ไม , หายจากอาพาธนั้นเลย 

ส่วนคนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนะเป็นที่สบาย หรือไม , ได้โภชนะเป็นที่สบาย ได้ 
เภสัชที่สบาย หรือไม , ได้เภสัชที่สบาย ได้อุปัฏฐากสมควร หรือไม , ได้อุปัฏฐากสมควร ก็ย่อม 
หายจากอาพาธนั้น 

ส่วนคนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนะเป็นที่สบาย ก็หายจากอาพาธนั้นไม , ได้ก็ไม , หาย 
จากอาพาธนั้น ได้เภสัชเป็นที่สบาย ก็หายจากอาพาธนั้น ไม , ได้ก็ไม , หายจากอาพาธนั้น ได้ 
อุปัฏฐากสมควร ก็หายจากอาพาธนั้น ไม , ได้ก็ไม , หายจากอาพาธนั้น 

ในคนไข้ ๓ จำพวกนั้น คนไข้นี้ใด ได้โภชนะเป็นที่สบาย ก็หายจากอาพาธนั้น ไม , ได้ 
ก็ไม , หายจากอาพาธนั้น ได้เภสัชเป็นที่สบาย ก็หายจากอาพาธนั้นไม , ได้ก็ไม , หายจากอาพาธนั้น 
ได้อุปัฏฐากสมควร ก็หายจากอาพาธนั้น ไม , ได้ก็ไม , หายจากอาพาธนั้น สมเด็จพระผู้มีพระภาค 
ทรงอาศัยคนไข้จำพวกนี้จึงได้ทรงอนุญาตคิลานภัต อนุญาตคิลานเภสัช อนุญาตคิลานอุปัฏฐาก 
ไว้ ก็แหละเพราะอาศัยคนไข้จำพวกนี้ คนไข้แม้เหล่าอื่น อันภิกษุทั้งหลายก็ควรบำรุง 
[๘๖] บุคคลเปรียบด้วยคนไข้ ๓ จำพวก มีปรากฏอยู่ในโลก ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 126 

บุคคลเปรียบด้วยคนไข้ ๓ จำพวก เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ได้เห็นพระตถาคต หรือไม , ได้เห็นพระตถาคตได้ฟ้งธรรมวินัย 
อันพระตถาคตประกาศแล้ว หรือไม , ได้ฟิงธรรมวินัยอันพระตถาคต ประกาศแล้ว ก็ย่อมไม , หยั่งลง 
สู่นิยามอันถูก ในกุศลธรรมทั้งหลาย 

ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ได้เห็นพระตถาคต หรือไม , ได้เห็นพระตถาคตได้ฟ้ง 
ธรรมวินัยอันพระตถาคตประกาศแล้ว หรือไม , ได้ฟ้งธรรมวินัยอันพระตถาคตประกาศแล้ว ก็ย่อม 
ก้าวลงสู่นิยามอันถูก ในกุศลธรรมทั้งหลายได้ 

ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ได้เห็นพระตถาคต ย่อมก้าวลงสู่นิยามอันถูกในกุศลธรรม 
ทั้งหลายได้ เมื่อไม , ได้ ก็ย่อมไม , ก้าวลงสู่นิยามอันถูก ในกุศลธรรมทั้งหลาย ได้ฟ้งธรรมวินัย 
อันพระตถาคตประกาศแล้ว ย่อมก้าวลงสู่นิยามอันถูกในกุศลธรรมทั้งหลายได้ เมื่อไม , ได้ 
ย่อมไม่ก้าวลงสู่นิยามอันถูก ในกุศลธรรมทั้งหลาย 

บรรดาบุคคล ๓ จำพวกนั้น บุคคลใดได้เห็นพระตถาคต ย่อมก้าวลงสู่นิยามอันถูก 
ในกุศลธรรมทั้งหลายได้ เมื่อไม , ได้ ย่อมไม่ก้าวลงสู่นิยามอันถูกในกุศลธรรมทั้งหลาย ได้ 
ฟ้งธรรมวินัยอันพระตถาคตประกาศแล้ว ย่อมก้าวลงสู่นิยามอันถูก ในกุศลธรรมทั้งหลายได้ 
เมื่อไม , ได้ ก็ย่อมไม , ก้าวลงสู่นิยามอันถูกในกุศลธรรมทั้งหลาย สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรง 
อนุญาตพระธรรมเทศนาไว้เพราะอาศัยบุคคลจำพวกนี้ก็แหละเพราะอาศัยบุคคลนี้ภิกษุ 
ทั้งหลายจึงควรแสดงธรรมแก่บุคคลแม้เหล่าอื่นๆ บุคคลเปรียบด้วยคนไข้ ๓ จำพวกเหล่านี้ 
ย่อมมีปรากฏอยู่ในโลก 

[๘๗] บุคคลชื่อว่า กายสักขี เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ถูกต้องวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย สำเร็จอิริยาบถอยู่และกิเลสบางอย่าง 
ของผู้นั้น เป็นของสิ้นไปรอบแล้ว เพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่า กายสักขี 

บุคคลชื่อว่า ทิฏฐิปัตตะ เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ ย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่า 
นี้เหตุเกิดทุกข์ ย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้ความดับทุกข์ ย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้เป็น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 127 

ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ และธรรมทั้งหลายอันพระตถาคตประกาศแล้ว เป็นอันเธอได้เห็น 
ดีแล้วด้วยปัญญา เป็นอันเธอดำเนินไปด้วยดีแล้วด้วยปัญญา และอาสวะบางอย่างของเธอเป็น 
อันสิ้นไปแล้วโดยรอบเพราะเห็นด้วยปัญญา บุคคลนี้เรียกว่า ทิฏฐิปัตตะ 

บุคคลชื่อว่า สัทธาวิมุต เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ ฯลฯ ธรรมทั้งหลายอัน 
พระตถาคตประกาศแล้ว ย่อมเป็นอันเธอเห็นแล้วด้วยดี ดำเนินไปแล้วด้วยดีด้วยปัญญา และ 
อาสวะบางอย่างของเธอ เป็นอันสิ้นไปแล้วโดยรอบเพราะเห็นด้วยปัญญา อาสวะ'ของทิฏฐิปัตตะ 
บุคคลสิ้นไปรอบ ฉันใด อาสวะของสัทธาวิมุตบุคคล หาเป็นเช่นนั้นไม่ บุคคลนี้เรียกว่า 
สัทธาวิมุต 

[๘๘] บุคคลผู้มี'วาทะเหมือนคูถ เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ชอบพูดเท็จ ไปอยู่ในที่ประชุม ไปอยู่ในบริษัทไปอยู่ใน 
ท่ามกลางญาติ ไปอยู่ในท่ามกลางอำมาตย์ หรือไปอยู่ในท่ามกลางราชตระกูล ถูกเขานำไปซักถาม 
ถูกเขาอ้างเป็นพยานซักถามว่า ดูก่อนบุรุษผู้เจริญ ท่านรู้อย่างไร จงพูดอย่างนั้น บุคคลนั้นไม , รู้ 
กล่าวว่าข้าพเจ้ารู้ หรือรู้อยู่ กล่าวว่าข้าพเจ้าไม , รู้ ไม , เห็น กล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นหรือเห็นอยู่ 
กล่าวว่าข้าพเจ้าไม , เห็น เป็นผู้กล่าวคำเท็จโดยรู้อยู่ว่าเท็จดังว่ามานี้เพราะเหตุแห่งตนหรือเพราะ 
เหตุแห่งคนอื่น หรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิสเล็กน้อย บุคคลนี้เรียกว , าผู้มีวาจาเหมือนคูถ 

บุคคลผู้มี'วาจาเหมือนดอกไม้ เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ละเสียแล้วซึ่งมุสาวาท เป็นผู้เว้นขาดจากมุสาวาทไปอยู่ในที่ 
ประชุม ไปอยู่ในบริษัท ไปอยู่ในท่ามกลางญาติ ไปอยู่ในท่ามกลางอำมาตย์ หรือไปอยู่ใน 
ท่ามกลางราชตระกูล ถูกเขานำไปเพื่อซักถาม ถูกเขาอ้างเป็นพยานซักถามว่า ดูก่อนบุรุษผู้เจริญ 
ท่านรู้อย่างไร จงพูดอย่างนั้นบุคคลนั้นไม , รู้ กล่าวว่าข้าพเจ้าไม , รู้ หรือรู้อยู่ กล่าวว่าข้าพเจ้ารู้ 
ไม่เห็น กล่าวว่าข้าพเจ้าไม , เห็น เห็นอยู่ กล่าวว่าข้าพเจ้าเห็น ไม่เป็นผู้กล่าวคำเท็จโดยรู้อยู่ว่าเท็จ 
ดังว่ามานี้เพราะเหตุแห่งตน หรือเพราะเหตุแห่งผู้อื่น หรือเพราะเห็นแก่อามิสเล็กน้อย บุคคล 
นี้เรียกว่า ผู้มี'วาจาเหมือนดอกไม้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 128 

บุคคลผู้มีวาจาเหมือนนี้าผึ่ง เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้วาจานั้นใดไม่มีโทษ สะดวกหู เป็นที่ตั้งแห่งความรัก ถึงใจ 
เป็นของชาวเมือง อันคนมากใคร่ เป็นที่ชอบใจของคนมากเป็นผู้กล่าววาจาเช่นนั้น บุคคลนี้ 
เรียกว่า ผู้มี-วาจาเหมือนนั้าผึ้ง 

[๘๙] บุคคลมีจิตเหมือนแผลเรื้อรัง เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธ มากไปด้วยความคั่งแค้น ถูกเขาว่าเพียงเล็กน้อย 
ก็ย่อมข้อง ย่อมกำเริบ ย่อมแสดงอาการผิดปรกติ ย่อมกระด้างย่อมแสดงความโกรธ ความ 
คิดประทุษร้าย อาการไม , ชอบใจ ให้ปรากฏ เหมือนแผลเรื้อรังถูกท่อนไม้หรือกระเบื้องกระทบ 
ย่อมมีนี้าเลือดนี้าหนองไหลออกมากมาย ชื่อแม้ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธ 
มากไปด้วยความคั่งแค้น ถูกเขาว่าเพียงเล็กน้อย ก็ย่อมข้อง ย่อมกำเริบ ย่อมแสดงอาการผิด 
ปรกติ ย่อมกระด้าง ย่อมแสดงความโกรธ ความคิดประทุษร้ายและอาการไม่ชอบใจ ให้ปรากฏ 
ก็ฉันนั้น บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มี'จิตเหมือนแผลเรื้อรัง 

บุคคลมีจิตเหมือนฟ้าแลบ เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ ย่อมรู้ชัดตามความเป็น 
จริงว่า นี้เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ความดับทุกข์ ย่อมรู้ชัดตาม 
ความเป็นจริงว่า นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เหมือนบุรุษมีจักษุ พึงเห็นรูปทั้งหลายใน 
ระหว่างที่ฟ้าแลบในเวลามืดกลางคืนชื่อแม้ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมรู้ชัดตามความ 
เป็นจริงว่า นี้ทุกข์ ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ ย่อมรู้ชัดตามความ 
เป็นจริงว่านี้ความดับทุกข์ ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ก็ 
ฉันนั้น บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มี'จิตเหมือนฟ้าแลบ 

บุคคลมีจิตเหมือนฟ้าผ่า เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้รู้ยิ่งแล้วด้วยตนเอง ทำให้แจ้งแล้ว เข้าถึงแล้ว ซึ่งเจโตวิมุติ 
ซึ่งปัญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายแล้ว สำเร็จอิริยาบถอยู่ 
ในทิฏฐธรรม เหมือนแก้วมณีหรือแผ่นหิน อะไรชื่อว่าไม , แตก ย่อมไม่มี เมื่อฟ้าผ่าลงไป 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 129 

ชื่อแม้ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้รู้ยิ่งแล้วด้วยตนเอง ทำให้แจ้งแล้ว เข้าถึงแล้ว ซึ่งเจโตวิมุติ 
ซึ่งปัญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายแล้ว สำเร็จอิริยาบถ 
อยู่ในทิฏฐธรรม ก็ฉันนั้น บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มี'จิตเหมือนฟ้าผ่า 
[๙๐] บุคคลผู้บอด เป็นไฉน 

บุคคลพึงได้โภคะที่ตนยังไม , ได้ หรือพึงกระทำโภคะที่ตนได้แล้ว ให้เจริญด้วยจักษุเช่นใด 
จักษุเช่นนั้น ย่อมไม่มีแก่บุคคลบางคนในโลกนี้บุคคลพึงรู้ธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศล 
รู้ธรรมทั้งหลายที่มีโทษและไม , มีโทษรู้ธรรมที่เลวและประณีต รู้ธรรมทั้งหลายที่มีส่วนเปรียบ 
โดยเป็นธรรมดำและธรรมขาว ด้วยจักษุเช่นใด แม้จักษุเช่นนั้น ก็ไม่มีแก่บุคคลนั้น บุคคลนี้ 
เรียกว่าบุคคลผู้บอด 

บุคคลตาข้างเดียว เป็นไฉน 

บุคคลพึงได้โภคะที่ตนยังไม , ได้ หรือพึงกระทำโภคะที่ตนได้แล้วให้เจริญด้วยจักษุเช่นใด 
จักษุเช่นนั้นย่อมไม , มีแก่บุคคลบางคนในโลกนี้บุคคลพึงรู้ธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศล 
รู้ธรรมทั้งหลายที่มีโทษและไม , มีโทษ รู้ธรรมทั้งหลายที่เลวและประณีต รู้ธรรมทั้งหลายที่มีส่-วน 
เปรียบ โดยเป็นธรรมดำและธรรมขาว ด้วยจักษุเช่นใด แม้จักษุเช่นนั้น ก็ย่อมไม่มีแก่บุคคล 
เช่นนั้น บุคคลนี้เรียกว่า คนมีตาข้างเดียว 
บุคคลมีตาสองข้าง เป็นไฉน 

บุคคลพึงได้โภคะที่ตนยังไม , ได้ หรือพึงกระทำโภคะที่ตนได้แล้วให้เจริญด้วยจักษุเช่นใด 
จักษุเช่นนั้น ย่อมมีแก่บุคคลบางคนในโลกนี้บุคคลพึงรู้ธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศล 
รู้ธรรมทั้งหลายที่มีโทษและไม , มีโทษ รู้ธรรมทั้งหลายที่เลวและประณีต รู้ธรรมทั้งหลายที่มีส่-วน 
เปรียบโดยเป็นธรรมดำและธรรมขาว ด้วยจักษุเช่นใด แม้จักษุเช่นนั้นก็ย่อมมีแก่บุคคลนั้น 
บุคคลนี้เรียกว่าคนมีตาสองข้าง 

[๙๑] บุคคลมีปัญญาดังหม้อควํ่า เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 130 

บุคคลบางคนในโลกนี้ไปสู่อารามเพื่อปังธรรมในสำนักของภิกษุทั้งหลายเนืองๆ พวก 
ภิกษุย่อมแสดงธรรม งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุดพร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้ง 
พยัญชนะแก่บุคคลนั้น ย่อมประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิบริบูรณ์สิ้นเชิง บุคคลนั้นพึงนั่งแล้วที่ 
อาสนะนั้น ย่อมไม่ใส่ใจถึงเบื้องต้นเลยย่อมไม่ใส่ใจถึงท่ามกลาง ย่อมไม่ใส่ใจถึงที่สุด 
แม้ลุกออกจากอาสนะแล้วก็ไม่ใส่ใจถึงเบื้องต้น ไม่ใส่ใจถึงท่ามกลาง ไม่ใส่ใจถึงที่สุดแห่งกถา 
นั้นเลยเหมือนนั้าที่เขาเทใส่หม้อที่ควํ่าไว้ ย่อมไหลไป ย่อมไม่ขังอยู่ ชื่อแม้ฉันใด บุคคล 
บางคนในโลกนี้ไปสู่อารามเพื่อปังธรรมในสำนักของภิกษุทั้งหลายเนืองๆพวกภิกษุย่อมแสดง 
ธรรม งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุดพร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะแก , 
บุคคลนั้น ย่อมประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิบริบูรณ์สิ้นเชิง บุคคลนั้นนั่งแล้วที่อาสนะนั้น 
ย่อมไม่ใส่ใจถึงเบื้องต้น ย่อมไม่ใส่ใจถึงท่ามกลาง ย่อมไม่ใส่ใจถึงที่สุดแห่งกถานั้นเลย 
แม้ลุกจากอาสนะนั้นแล้ว ก็ไม่ใส่ใจถึงเบื้องต้น ไม่ใส่ใจถึงท่ามกลาง ไม , ใส่ใจถึงที่สุดแห่งกถา 
นั้นเลยก็ฉันนั้น บุคคลนี้เรียกว่า มีปัญญาดังหม้อควํ่า 

บุคคลมีปัญญาดังหน้าตัก เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ไปสู่อารามเพื่อปังธรรมในสำนักของภิกษุทั้งหลายเนืองๆ พวก 
ภิกษุย่อมแสดงธรรม งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุดพร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้ง 
พยัญชนะแก , บุคคลนั้น ย่อมประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิบริบูรณ์สิ้นเชิง บุคคลนั้นนั่งแล้วที่ 
อาสนะนั้น ย่อมใส่ใจถึงเบื้องต้นบ้าง ย่อมใส่ใจถึงท่ามกลางบ้าง ย่อมใส่ใจถึงที่สุดบ้าง 
แต่ลุกจากอาสนะนั้นแล้ว ไม่ใส่ใจถึงเบื้องต้น ไม่ใส่ใจถึงท่ามกลาง ไม่ใส่ใจถึงที่สุดแห่งกถา 
นั้นเลย เหมือนของเคี้ยวนานาชนิด เช่น งา ข้าวสาร ขนมต้ม พุทรา วางเรี่ยรายอยู่แล้ว 
แม้บนตักของบุรุษ เมื่อเขาเผลอตัวลุกจากอาสนะ พึงกระจัดกระจายไป ชื่อแม้ฉันใด บุคคล 
บางคนในโลกนี้ไปสู่อารามเพื่อปังธรรมในสำนักของภิกษุทั้งหลายเนืองๆภิกษุทั้งหลายย่อม 
แสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ 
แก่บุคคลนั้น ย่อมประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิบริบูรณ์สิ้นเชิง บุคคลนั้นนั่งแล้วที่อาสนะนั้น 
ย่อมใส่ใจถึงเบื้องต้นบ้าง ย่อมใส่ใจถึงท่ามกลางบ้าง ย่อมใส่ใจถึงที่สุดบ้าง แห่งกถานั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 131 

แต่ลุกออกจากอาสนะนั้นแล้วย่อมไม่ใส่ใจถึงเบื้องต้น ย่อมไม่ใส่ใจถึงท่ามกลาง ย่อมไม่ใส่ใจ 
ถึงที่สุด แห่งกถานั้นเลย ก็ฉันนั้น บุคคลนี้เรียกว่า มีปัญญาดังหน้าตัก 
บุคคลมีปัญญามาก เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ไปสู่อารามเพื่อปังธรรมในสำนักของภิกษุทั้งหลายเนืองๆ พวก 
ภิกษุย่อมแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุดพร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้ง 
พยัญชนะ แก่บุคคลนั้น ย่อมประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิบริบูรณ์สิ้นเชิง บุคคลนั้นนั่งแล้วที่ 
อาสนะนั้น ย่อมใส่ใจถึงเบื้องต้นบ้าง ย่อมใส่ใจถึงท่ามกลางบ้าง ย่อมใส่ใจถึงที่สุดบ้าง 
แม้ลุกออกจากอาสนะนั้นแล้วก็ย่อมใส่ใจถึงเบื้องต้นบ้าง ย่อมใส่ใจถึงท่ามกลางบ้าง ย่อมใส่ใจ 
ถึงที่สุดบ้างแห่งกถานั้น เหมือนนั้าที่เขาเทใส่หม้อที่หงายไว้ ย่อมขังอยู่ ย่อมไม , ไหลไปชื่อแม้ 
ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ไปสู่อารามเพื่อปังธรรมในสำนักของภิกษุทั้งหลายเนืองๆ 
พวกภิกษุย่อมแสดงธรรม งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลางงามในที่สุด พร้อมทั้งอรรถ 
พร้อมทั้งพยัญชนะ แก่บุคคลนั้น ย่อมประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิบริบูรณ์สิ้นเชิง เขานั่งที่อาสนะ 
นั้นแล้ว ย่อมใส่ใจถึงเบื้องต้นบ้าง ย่อมใส่ใจถึงท่ามกลางบ้าง ย่อมใส่ใจถึงที่สุด แห่งกถานั้น 
แม้ลุกออกจากอาสนะนั้นแล้ว ก็ย่อมใส่ใจถึงเบื้องต้นบ้าง ย่อมใส่ใจถึงท่ามกลางบ้าง ย่อมใส่ใจ 
ถึงที่สุดบ้าง แห่งกถานั้น บุคคลนี้เรียกว่า คนมีปัญญามาก 

[๙๒] บุคคลมีราคะยังไม , ไปปราศแล้วในกามและภพ เป็นไฉน 
พระโสดาบันและสกทาคามีบุคคลเหล่านี้เรียกว่าบุคคลผู้มีราคะ ยังไม , ไปปราศในกาม 
และภพ 

บุคคลมีราคะไปปราศแล้วในกาม แต่มีราคะยังไม , ไปปราศแล้วในภพ เป็นไฉน 
พระอนาคามีบุคคล นี้เรียกว่า บุคคลมีราคะไปปราศแล้วในกาม แต่มีราคะยังไม , ไป 
ปราศแล้วในภพ 

บุคคลมีราคะไปปราศแล้วในกามและภพ เป็นไฉน 

พระอรหันต์ นี้เรียกว่า บุคคลมีราคะไปปราศแล้วในกามและภพ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 132 

[๙๓] บุคคลเหมือนรอยขีดในหิน เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมโกรธอยู่เนืองๆ และความโกรธของเขานั้นแล ย่อมนอน 
เนื่องอยู่ตลอดกาลอันยาวนาน เหมือนรอยขีดในหิน ย่อมไม , เลือนไปได้ง่าย เพราะลมหรือ 
เพราะนั้า ย่อมเป็นของตั้งอยู่ได้นาน ชื่อแม้ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมโกรธอยู่เนืองๆ 
และความโกรธของเขานั้นแล ย่อมนอนเนื่องอยู่ตลอดกาลยาวนาน ก็ฉันนั้น นี้เรียกว่า 
บุคคลเหมือนรอยขีดในหิน 

บุคคลเหมือนรอยขีดในแผ่นดิน เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมโกรธเนืองๆ แต่ความโกรธของเขานั้น ย่อมไม , นอน 
เนื่องอยู่ตลอดกาลยาวนาน เหมือนรอยขีดในแผ่นสิน ย่อมลบเลือนไปได้ง่าย เพราะลมหรือ 
เพราะนั้า ไม , ตั้งอยู่ได้นาน ชื่อแม้ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมโกรธเนืองๆ แต่ความโกรธ 
ของเขานั้น ย่อมไม่นอนเนืองอยู่สิ้นกาลยาวนาน ก็ฉันนั้น นี้เรียกว่า บุคคลเหมือนรอยขีด 
ในแผ่นสิน 

บุคคลเหมือนรอยขีดในนั้า เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ถูกบุคคลว่ากล่าวแม้ด้วยถ้อยคำกระด้าง แม้ด้วยถ้อยคำหยาบคาย 
แม้ด้วยถ้อยคำไม่เป็นที่พอใจ ยังคงสนิทกัน ยังคงติดต่อกันยังคงชอบกัน เหมือนรอยขีด 
ในนั้าย่อมลบเลือนไปได้ง่าย ไม่ตั้งอยู่ได้นานชื่อแม้ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ถูกบุคคล 
ว่ากล่าว แม้ด้วยคำกระด้างบ้างแม้ด้วยคำหยาบ แม้ด้วยคำไม่เป็นที่ชอบใจ ยังคงสนิทกัน 
ยังคงติดต่อกันยังคงชอบกัน ก็ฉันนั้น นี้เรียกว่า บุคคลเหมือนรอยขีดในนั้า 

บรรดาบุคคลเหล่านั้น บุคคลเปรียบด้วยผ้าป่าน ๓ จำพวก เป็นไฉน 

[๙๔] ผ้าป่าน ๓ ชนิด คือ 

ผ้าแม้ยังใหม่ที่มีสีไม่ดี นุ่งห่มก็ไม , สบายและมีราคาน้อย 

ผ้าแม้กลางเก่ากลางใหม่ที่มีสีไม่ดี นุ่งห่มก็ไม่สบายและมีราคาน้อย 

ผ้าแม้เก่าที่มีสีไม , ดี นุ่งห่มก็ไม , สบายและมีราคาน้อย คนทั้งหลาย ย่อมเอาผ้าแม้ผืน 
เก่าๆ ทำเป็นผ้าเช็ดหม้อข้าวบ้าง เอาผ้าเก่านั้นไปทั้งเสีย ที่กองหยากเยื่อบ้าง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 133 

[๙๕] บุคคลเปรียบด้วยผ้าป่าน ๓ จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลายฉันนั้น 
เหมือนกัน 

บุคคลเปรียบด้วยผ้าป่าน ๓ จำพวก 

แม้หากว่า ภิกษุใหม่ เป็นผู้ทุศีล มีธรรมอันลามก ผ้าที่มีสีไม , ดีนั้น แม้ฉันใด 
บุคคลนั้ ก็อุปไมยฉันนั้น นั้ก็เพราะบุคคลนั้มีวรรณะชั่ว ส่วนคนเหล่าใด ย่อมสมาคม 
ย่อมคบ ย่อมเข้าใกล้ ย่อมเอาอย่างบุคคลนี้ การเสพนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เป็นประโยชน์ 
เกื้อกูล เพื่อทุกข์แก , คนเหล่านั้น ตลอดกาลนาน ด้าที่นุ่งห่มไม , สบายนั้น แม้ฉันใด บุคคลนี้ 
ก็อุปไมยฉันนั้น นั้ก็เพราะบุคคลนี้มีสัมผัสเป็นทุกข์ ก็บุคคลนี้รับ'จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ 
คิลานปัจจัยเภสัชบริขารของคนเหล่าใดแล ทานของคนเหล่านั้น ย่อมไม่มีผลมาก ย่อมไม่มี 
อานิสงส์มาก ด้าที่มีราคาน้อยนั้น แม้ฉันใด บุคคลนั้ก็อุปไมยฉันนั้น นั้ก็เพราะบุคคลนั้มี 
ราคาน้อย 

แม้หากว่า ภิกษุชั้นมัชฌิมะ ฯลฯ 

แม้หากว่า ภิกษุชั้นพระเถระ เป็นผู้ทุศีล มีธรรมอันลามก ผ้าที่มีส์ไม่ดีนั้น แม้ฉันใด 
บุคคลนั้ก็อุปไมยฉันนั้น นั้ก็เพราะบุคคลนั้มีวรรณะชั่ว ส่วนคนเหล่าใดย่อมสมาคม ย่อมคบ 
ย่อมเข้าใกล้ ย่อมเอาอย่างบุคคลนี้ การสมาคมนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล 
เพื่อความทุกข์แก่ชนเหล่านั้นตลอดกาลนาน ด้าที่นุ่งห่มไม่สบาย แม้ฉันใด บุคคลนั้ก็อุปไมย 
ฉันนั้นนั้ก็เพราะบุคคลนี้มีสัมผัสเป็นทุกข์ ก็บุคคลนี้รับ'จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลาน 
ปัจจัยเภสัชบริขาร ของคนเหล่าใด ทานของคนเหล่านั้น ย่อมไม่มีผลมากย่อมไม่มีอานิสงส์ 
มาก ด้าที่มีราคาน้อย แม้ฉันใด บุคคลนั้ก็มีอุปไมยฉันนั้น นั้ก็เพราะบุคคลนั้มีราคาน้อย 
หากว่าพระเถระเห็นปานนั้จะว่ากล่าวในท่ามกลางสงฆ์ภิกษุทั้งหลายก็จะกล่าวกับพระเถระผู้นั้น 
นั่นอย่างนี้ว่า ประโยชน์อะไรด้วยคำกล่าวของท่านผู้โง , เขลาเบาปัญญา ถึงแม้ท่านจะสำคัญว่า 
ควรกล่าวก็ดี พระเถระนั้นโกรธไม , พอใจ ก็จะเปล่งวาจาชนิดที่จะเป็นเหตุให้สงฆ์ยกวัด ดุจคน 
เอาผ้าไปโยนทิ้งเสียที่กองหยากเยื่อฉะนั้น บุคคลเปรียบด้วยผ้าป่าน ๓ จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ 
ในภิกษุทั้งหลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 134 

บรรดาบุคคลเหล่านั้น บุคคลเปรียบด้วยผ้าแคว้นกาสี ๓ จำพวกเป็นไฉน 
[๙๖] ผ้ากาสี ๓ ชนิด คือ 

ผ้ากาสึแม้'ใหม่ก็มีสีงาม บุ่งห่มสบายและมีราคามาก 
ผ้ากาสีแม้กลางเก่ากลางใหม่ก็มีสึงาม บุ่งห่มสบายและมีราคามาก 
ผ้ากาสีแม้อย่างเก่าก็มีสึงาม บุ่งห่มสบายและมีราคามาก คนทั้งหลายย่อมเอาผ้ากาสึ 
แม้เก่าแล้วไปใช้สำหรับห่อรัตนะม้าง หรือเก็บผ้ากาสึนั้นไว้ในโถของหอมม้าง 

[๙๗] บุคคลเปรียบด้วยผ้าแคว้นกาสึ ๓ จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลาย 
ฉันนั้นเหมือนกัน 

บุคคล ๓ จำพวก เป็นไฉน 

แม้หากว่า ภิกษุใหม่มีศีล มีธรรมอันงาม ผ้ากาสีนั้นมีสีอันงาม แม้ฉันใด บุคคลนี้ 
ก็อุปไมยฉันนั้น นี้ก็เพราะบุคคลนี้มีวรรณะงาม ส่วนคนเหล่าใด ย่อมสมาคม ย่อมคบ 
ย่อมเข้าใกล้ ย่อมเอาอย่างบุคคลนี้ การเสพนั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข 
แก , ชนเหล่านั้น ตลอดกาลนาน ผ้ากาสึนั้นบุ่งห่มสบาย แม้ฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น 
นี้ก็เพราะบุคคลนี้มีสัมผัสสบายก็บุคคลนี้รับ'จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปัจจัยเภสัช 
บริขาร ของคนเหล่าใดทานของคนเหล่านั้น ย่อมมีผลมาก ย่อมมีอานิสงส์มาก ผ้ากาสึนั้น 
ย่อมมีราคามากแม้ฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น นี้ก็เพราะบุคคลนี้มีราคามาก 
แม้หากว่าภิกษุชั้นมัชฌิมะ ฯลฯ 

แม้หากภิกษุชั้นพระเถระ มีศีล มีธรรมอันงาม ผ้ากาสึนั้นสีงาม แม้ฉันใด บุคคลนี้ 
ก็มีอุปไมยฉันนั้น นี้ก็เพราะบุคคลนี้มีวรรณะงาม ส่วนคนเหล่าใด ย่อมสมาคม ย่อมคบ 
ย่อมเข้าใกล้ ย่อมเอาอย่างบุคคลนี้ การเสพนั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข 
แก , คนเหล่านั้นตลอดกาลนาน ผ้ากาสึนั้นมีสัมผัสสบาย แม้ฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น 
นี้ก็เพราะบุคคลนี้มีสัมผัสสบายก็บุคคลนี้รับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปัจจัยเภสัช 
บริขารของคนเหล่าใดทานของคนเหล่านั้น ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ผ้ากาสึนั้น 
มีราคามากแม้ฉันใด บคคลนี้ก็มีอปไมยฉันนั้น นี้ก็เพราะค่าที่บคคลนี้มีค่ามาก หากว่าพระเถร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลป้ญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 135 

เห็นปานนี้จะว่ากล่าวในท่ามกลางสงฆ์ ภิกษุทั้งหลายก็จะกล่าวกับพระเถระผู้นั้นนั่นอย่างนี้ว่า 
ขอท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงเงียบเสียง พระเถระกล่าวธรรมและวินัย ถ้อยคำของพระเถระนั้น 
ย่อมถึงซึ่งความเป็นของควรเก็บไว้ในหทัย ดุจผ้ากาสึนั้นอันบุคคลควรเก็บไว้ในโถของหอมฉะนั้น 
บุคคลเปรียบด้วยผ้าแคว้นกาสึ ๓ จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลาย 
บุคคลที่ประมาณได้ง่าย เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฟ้งซ่าน เป็นผู้มีมานะฟูขึ้นดุจไม้อ้อ เป็นผู้กลับกลอก 
เป็นผู้ปากกล้า เป็นผู้มีวาจาเกลื่อนกล่น [ไม่สังเกตคำพูด] มีสติหลงลืม ไม่มีสัมปชัญญะ 
มีจิตไม่ตั้งมั่น มีจิตหมุนไปผิด มีอินทรีย์เปิดเผยนี้เรียกว่า บุคคลประมาณได้ง่าย 
[๙๘] บุคคลที่ประมาณได้ยาก เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ฟ้งซ่าน เป็นผู้ไม่มีมานะฟูขึ้นดุจไม้อ้อ ไม่เป็นผู้ 
กลับกลอก ไม , เป็นผู้ปากกล้า ไม่เป็นผู้มีวาจาเกลื่อนกล่น มีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น 
มีจิตเป็นสมาธิ มีอินทรีย์อันสำรวมแล้ว นี้เรียกว่าบุคคลประมาณได้ยาก 
บุคคลที่ประมาณไม , ได้ เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้รู้ยิ่งด้วยตนเองแล้ว ท่าให้แจ้งแล้ว เข้าถึงแล้ว ซึ่งเจโตวิมุติ 
ซึ่งปัญญา’วิมุติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายแล้ว สำเร็จอิริยาบถ 
อยู่ในทิฏฐธรรม นี้เรียกว่า บุคคลประมาณไม , ได้ 

[๙๙] บุคคลไม่ควรสมาคม ไม่ควรคบ ไม่ควรเข้าใกล้ เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เสื่อมจากศีล จากสมาธิ จากปัญญา บุคคลเห็นปานนี้ 
ไม่ควรสมาคม ไม , ควรคบ ไม , ควรเข้าใกล้ ควรเว้นจากความเอ็นดู เว้นจากความอนุเคราะห์ 
บุคคลควรสมาคม ควรคบ ควรเข้าใกล้ เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เสมอกันด้วยศีล ด้วยสมาธิ ด้วยปัญญา บุคคลเห็นปานนี้ 
ควรสมาคม ควรคบ ควรเข้าใกล้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่าศีลกถาแห่งสัตบุรุษทั้งหลาย 
ผู้ถึงความเป็นผู้เสมอกันด้วยศีล จักมีแก , เราทั้งหลาย ทั้งกถานั้น จักเป็นความผาสุกแก่เราทั้งหลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 136 

และกถานั้นจักเป็นไปแก , เราทั้งหลาย [คือชักไม่เดือดร้อน] สมาธิกถาแห่งสัตบุรุษทั้งหลาย 
ผู้ถึงความเป็นผู้เสมอกันด้วยสมาธิ จักมีแก , เราทั้งหลาย ทั้งกถานั้นจักเป็นความผาสุกแก , เรา 
ทั้งหลาย และกถานั้นจักเป็นไปแก่เราทั้งหลาย [คือชักไม่เดือดร้อน] ปัญญากถาของสัตบุรุษ 
ทั้งหลาย ผู้ถึงความเป็นผู้เสมอกันด้วยปัญญา จักมีแก่เราทั้งหลายทั้งกถานั้นจักเป็นความผาสุก 
แก่เราทั้งหลาย และกถานั้นจักเป็นไปแก , เราทั้งหลาย[คือจักไม่เดือดร้อน] เพราะฉะนั้น 
บุคคลเห็นปานนี้ควรสมาคม ควรคบ ควรเข้าใกล้ 

บุคคลที่ควรสักการะเคารพ สมาคม คบหา เข้าใกล้ เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ยิ่งด้วยศีล สมาธิ ปัญญา บุคคลเห็นปานนี้ควร 
สักการะเคารพ สมาคม คบหา เข้าใกล้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่าเราจักได้บำเพ็ญศีลขันธ์ 
ที่ยังไม , บริบูรณ์ให้บริบูรณ์ หรือเราจักถือเอาตาม ซึ่งศีลขันธ์ที่บริบูรณ์ด้วยปัญญาในที่นั้นๆ 
เราจักได้บำเพ็ญสมาธิขันธ์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์ หรือเราจักได้ถือเอาตามซึ่งสมาธิขันธ์ที่ 
บริบูรณ์ด้วยปัญญาในที่นั้นๆ เราชักได้บำเพ็ญซึ่งปัญญาขันธ์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์ หรือ 
เราชักได้ถือเอาตามซึ่งปัญญาขันธ์ที่บริบูรณ์ด้วยปัญญาในที่นั้นๆ เพราะฉะนั้นบุคคลเห็นปานนี้ 
ควรสักการะเคารพ สมาคม คบหา เข้าใกล้ 

[๑๐๐] บุคคลควรเกลียด ไม่ควรสมาคม ไม่ควรคบ ไม , ควรเข้าใกล้ เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีล มีธรรมอันลามก ผู้ประกอบด้วยกายกรรมเป็นต้น 
อันไม่สะอาด และมีสมาจารอันผู้อื่นหรือตนพึงระลึกได้ด้วยความระแวง ผู้มีการงานอันปกปิด 
ผู้มิใช่สมณะแต่ปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะมิใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ แต่ปฏิญาณตนว่าประพฤติ 
พรหมจรรย์ ผู้เน่าใน ผู้อันราคะชุ่มแล้ว ผู้รุงรัง บุคคลเห็นปานนี้ควรเกลียด ไม่ควรสมาคม 
ไม่ควรคบ ไม่ควรเข้าใกล้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่าถึงแม้บุคคลผู้คบจะไม , เอาอย่างบุคคลนี้ 
แต่กิตติศัพท์อันลามก ก็ย่อมฟ้งขจรไปสู่บุคคลผู้คบนั้นว่าบุคคลผู้เป็นบุรุษมีมิตรชั่ว มีสหายชั่ว 
คบคนชั่ว ดังนี้ งูที่เปือนคูถ ถึงจะไม , กัดคน ก็จริง ถึงอย่างนั้น ย่อมเปือนบุคคลนั้น 
ชื่อแม้ฉันใด ถึงบุคคลผู้คบนั้น จะไม , เอาอย่างบุคคลเช่นนี้ก็จริงถึงอย่างนั้น กิตติศัพท์อันลามก 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 137 

ย่อมฟ้งไปแก'บุคคลนั้นว่า บุคคลผู้เป็นบุรุษมีมิตรชั่ว มีสหายชั่ว คบคนชั่ว ดังนี้เพราะฉะนั้น 
บุคคลเห็นปานนี้จึงควรเกลียด ไม่ควรสมาคม ไม่ควรคบ ไม่ควรเข้าใกล้ 

บุคคลที่ควรเฉยๆ เสีย ไม่ควรสมาคม ไม , ควรคบ ไม่ควรเข้าใกล้ เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธ มากด้วยความคับแค้น ถูกเขาว่าแม้เพียงเล็กน้อย 
ก็ย่อมข้อง ย่อมกำเริบ ย่อมแสดงอาการผิดปกติย่อมกระด้าง ย่อมแสดงความโกรธ ความคิด 
ประทุษร้ายและอาการไม่ชอบใจให้ปรากฏ เหมือนแผลเรื้อรัง ถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบ ย่อม 
มีนี้าเลือดนี้าหนองไหลออกมากมาย ชื่อแม้ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธ มากไป 
ด้วยความคับแค้น ถูกเขาว่าแม้เพียงเล็กน้อย ก็ย่อมข้อง ย่อมกำเริบ ย่อมแสดงอาการผิดปกติ 
ย่อมกระด้าง ย่อมแสดงความโกรธ ความคิดประทุษร้ายและอาการไม , ชอบใจให้ปรากฏ ก็ฉันนั้น 
ใบมะพลับแห้งถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบแล้ว ย่อมมีเสียงดังจิจจิฏะ จิฏิจิฏะเกินประมาณ ชื่อแม้ 
ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธ มากไปด้วยความคับแค้น ถูกเขาว่าแม้เพียง 
เล็กน้อย ก็ย่อมข้อง ย่อมกำเริบ ย่อมแสดงอาการผิดปกติ ย่อมกระด้างย่อมแสดงความโกรธ 
ความคิดประทุษร้ายและอาการไม , ชอบใจให้ปรากฏ ก็ฉันนั้น หลุมคูถ ถูกไม้หรือกระเบื้อง 
กระทบ ย่อมมีกลิ่นเหม็นเกินประมาณ ชื่อแม้ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธ 
มากไปด้วยความคับแค้น ถูกเขาว่าเพียงเล็กน้อย ก็ย่อมข้อง ย่อมกำเริบ ย่อมแสดงอาการผิด 
ปกติ ย่อมกระด้างย่อมแสดงความโกรธ ความคิดประทุษร้ายและอาการไม , ชอบใจ ให้ปรากฏ 
ก็ฉันนั้น บุคคลเห็นปานนี้ควรวางเฉยเสียไม , ควรสมาคม ไม่ควรคบ ไม่ควรเข้าใกล้ ข้อนั้น 
เพราะเหตุไร เพราะว่าเขาจะพึงด่าเราบ้าง พึงบริภาษเราม้าง พึงกระทำความฉิบหายแก , เราม้าง 
เพราะฉะนั้น บุคคลเห็นปานนี้จึงควรวางเฉยเสีย ไม่ควรสมาคม ไม่ควรคบ ไม่ควรเข้าใกล้ 
บุคคลควรสมาคม ควรคบ ควรเข้าใกล้ เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีล มีธรรมอันงาม บุคคลเห็นปานนี้ควรสมาคม 
ควรคบ ควรเข้าใกล้ ข้อนั้น เพราะเหตุไร เพราะว่าถึงแม้ว่าบุคคลผู้คบ จะไม , เอาอย่างบุคคล 
เห็นปานนี้ แต่กิตติศัพท์อันงามก็ย่อมฟ้งขจรไปสู่บุคคลผู้คบนั้นว่า บุคคลผู้เป็นบุรุษ มีมิตรดี 
มีสหายดี คบคนดีดังนี้เพราะฉะนั้น บุคคลเห็นปานนี้ควรสมาคม ควรคบ ควรเข้าใกล้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 138 

[๑๐๑] บุคคลผู้มีปกติกระทำให้บริบูรณ์ในศีล มีปกติกระทำแต่พอประมาณในสมาธิ 
มีปกติกระทำแต่พอประมาณในปัญญา เป็นไฉน 

พระโสดาบัน พระสกทาคามีเหล่านี้เรียกว่า มีปกติกระทำให้บริบูรณ์ในศีล มีปกติ 
กระทำแต่พอประมาณในสมาธิ มีปกติกระทำแต่พอประมาณในปัญญา 

บุคคลมีปกติกระทำให้บริบูรณ์ในศีล และมีปกติกระทำให้บริบูรณ์ในสมาธิ มีปกติ 
กระทำแต่พอประมาณในปัญญา เป็นไฉน 

พระอนาคามี นี้เรียกว่า บุคคลมีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีล และมีปกติกระทำให้ 
บริบูรณ์ในสมาธิ มีปกติทำแต่พอประมาณในปัญญา 

บุคคลมีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีลในสมาธิ และ ในปัญญา เป็นไฉน 

พระอรหันต์ นี้เรียกว่า บุคคลมีปกติกระทำให้บริบูรณ์ในศีล สมาธิและปัญญา 

[๑๐๒] ในศาสดาเหล่านั้น ศาสดา ๓ จำพวก เป็นไฉน 

ศาสดาบางคนในโลกนี้ย่อมบัญญัติการละกาม แต่ไม่บัญญัติการละรูปไม่บัญญัติการ 
ละเวทนา 

ศาสดาบางคนในโลกนี้ย่อมบัญญัติการละกามด้วย ย่อมบัญญัติการละรูปด้วย แต่ไม่ 
บัญญัติการละเวทนา 

ศาสดาบางคนในโลกนี้ ย่อมบัญญัติการละกามด้วย ย่อมบัญญัติการละรูปด้วย ย่อม 
บัญญัติการละเวทนาด้วย 

บรรดาศาสดา ๓ จำพวกนั้น ศาสดานี้ใด บัญญัติการละกาม แต่ไม่บัญญัติการละรูป 
ไม่บัญญัติการละเวทนา พึงเห็นว่าศาสดานั้นเป็นศาสดาผู้ได้รูปาวจรสมาบัติ โดยการบัญญัตินั้น 
ศาสดานี้ใด บัญญัติการละกามด้วย บัญญัติการละรูปด้วย แต่ไม่บัญญัติการละเวทนา 
พึงเห็นว่าศาสดานั้น เป็นศาสดาผู้ได้อรูปาวจรสมาบัติ โดยการบัญญัตินั้น 

ศาสดานี้ใด บัญญัติการละกามด้วย บัญญัติการละรูปด้วย บัญญัติการละเวทนาด้วย 
พึงเห็นว่า ศาสดานั้นเป็นศาสดาผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการบัญญัตินั้น 
เหล่านี้เรียกว่า ศาสดา ๓ จำพวก 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 139 

[๑๐๓] บรรดาศาสดาเหล่านั้น ศาสดา ๓ จำพวก แม้อื่นอีก เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมบัญญัติตนในทิฏฐธรรม [คืออัตภาพนี้]โดยความเป็นของ 
มีจริง โดยความเป็นของยั่งยืน และย่อมบัญญัติตนภายหน้า[ในอัตภาพอื่น] โดยความเป็น 
ของมีจริง โดยความเป็นของยั่งยืน 

ศาสดาบางคนในโลกนี้ย่อมบัญญัติตนในทิฏฐธรรม โดยความเป็นของมีจริง โดย 
ความเป็นของยั่งยืน แต่ไม่บัญญัติตนในภายหน้า โดยความเป็นของมีจริง โดยความเป็น 
ของยั่งยืน 

ศาสดาบางคนในโลกนี้ย่อมไม่บัญญัติตนในทิฏฐธรรม โดยความเป็นของมีจริง โดย 
ความเป็นของยั่งยืน และย่อมไม่บัญญัติตนในภายหน้า โดยความเป็นของมีจริง โดยความเป็น 
ของยั่งยืน 

บรรดาศาสดาเหล่านั้น ศาสดานี้ใด ย่อมบัญญัติตนในทิฏฐธรรมโดยความเป็นของ 
มีจริง โดยความเป็นของยั่งยืน และบัญญัติตนในภายหน้า โดยความเป็นของมีจริง โดยความ 
เป็นของยั่งยืน พึงเห็นว่าศาสดานั้น เป็นศาสดาผู้มีวาทะว่าเที่ยง โดยการบัญญัตินั้น 

ศาสดานี้ใด ย่อมบัญญัติตนในทิฏฐธรรม และย่อมไม่บัญญัติตนภายหน้า โดยความ 
เป็นของมีจริง โดยความเป็นของยั่งยืน พึงเห็นว่าศาสดานั้นเป็นศาสดาผู้มีวาทะว่าขาดสูญ 
โดยการบัญญัตินั้น 

ศาสดานี้ใด ย่อมไม่บัญญัติตนในทิฏฐธรรม โดยความเป็นของมีจริงโดยความเป็น 
ของยั่งยืน และย่อมไม่บัญญัติตนในภายหน้า โดยความเป็นของมีจริง โดยความเป็นของยั่งยืน 
พึงเห็นว่าศาสดานั้น เป็นศาสดาผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการบัญญัตินั้น 

เหล่านี้เรียกว่าศาสดา ๓ จำพวก แม้อื่นอีก 
ตึกนิทเทส จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 140 

จตุกกนิทเทส 
[บุคคล ๔ จำพวก] 

[๑๐๔] คนที่เป็นอสัตบุรุษ เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกามพูดเท็จ ดื่มสุรา 
เมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท นี้เรียกว่าคนที่เป็นอสัตบุรุษ 
คนที่เป็นอสัตบุรุษยิ่งกว่าอสัตบุรุษ เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ฆ่าสัตว์ด้วยตนเองด้วย ชักชวนผู้อื่นให้ฆ่าสัตว์ด้วย ลักทรัพย์ 
ด้วยตนเองด้วย ชักชวนผู้อื่นให้ลักทรัพย์ด้วย ประพฤติผิดในกามด้วยตนเองด้วย ชักชวนผู้อื่น 
ให้ประพฤติผิดในกามด้วย พูดเท็จด้วยตนเองด้วยชักชวนให้ผู้อื่นพูดเท็จด้วย ดื่มสุราเมรัย 
อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทด้วยตนเองด้วย ชักชวนผู้อื่นให้ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความ 
ประมาทด้วย นี้เรียกว่าคนเป็นอสัตบุรุษยิ่งกว่าอสัตบุรุษ 
คนที่เป็นสัตบุรุษ เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติปาต เว้นขาดจากอทินนาทาน เว้นขาด 
จากกาเมสุมิจฉาจาร เว้นขาดจากมุสาวาท เว้นขาดจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความ 
ประมาท นี้เรียกว่าคนที่เป็นสัตบุรุษ 

คนที่เป็นสัตบุรุษยิ่งกว่าสัตบุรุษ เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาตด้วยตนเองด้วย ชักชวนผู้อื่นให้ 
เว้นจากปาณาติบาตด้วย เว้นขาดจากอทินนาทานด้วยตนเองด้วยชักชวนผู้อื่นให้เว้นจาก 
อทินนาทานด้วย เว้นขาดจากกาเมสุมิจฉาจารด้วยตนเองด้วย ชักชวนผู้อื่นให้เว้นจากกาเม 
สุมิจฉาจารด้วย เว้นขาดจากมุสาวาทด้วยตนเองด้วย ชักชวนผู้อื่นให้เว้นจากมุสาวาทด้วย 
เว้นขาดจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทด้วยตนเองด้วย ชักชวนผู้อื่นให้เว้น 
จากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทด้วย นี้เรียกว่า คนที่เป็นสัตบุรุษยิ่งกว่าสัตบุรุษ 
[๑๐๕] คนลามก เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 141 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ 
พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ , อ โลภอยากได้ของเขา พยาบาทปองร้ายเขา เห็นผิดจาก 
คลองธรรม นี้เรียกว่า คนลามก 

คนที่ลามกยิ่งกว่าคนลามก เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ฆ่าสัตว์ด้วยตนเองด้วย ชักชวนผู้อื่นให้ฆ่าสัตว์ด้วย ลักทรัพย์ 
ด้วยตนเองด้วย ชักชวนผู้อื่นให้ลักทรัพย์ด้วย ประพฤติผิดในกามด้วยตนเองด้วย ชักชวนผู้อื่น 
ให้ประพฤติผิดในกามด้วย พูดเท็จด้วยตนเองด้วย ชักชวนผู้อื่นให้พูดเท็จด้วย พูดส่อเสียด 
ด้วยตนเองด้วย ชักชวนผู้อื่นให้พูดส่อเสียดด้วย พูดคำหยาบด้วยตนเองด้วย ชักชวนผู้อื่น 
ให้พูดคำหยาบด้วยพูดเพ้อเจ้อด้วยตนเองด้วย ชักชวนผู้อื่นให้พูดเพ้อเจ้อด้วย โลภอยากได้ 
ของเขาด้วยตนเองด้วย ชักชวนผู้อื่นให้โลภอยากได้ของเขาด้วย พยาบาทปองร้ายเขาด้วยตนเอง 
ด้วย ชักชวนผู้อื่นให้พยาบาทปองร้ายเขาด้วย เห็นผิดจากคลองธรรมด้วยตนเองด้วย ชักชวน 
ผู้อื่นให้เห็นผิดจากคลองธรรมด้วย นี้เรียกว่าคนลามกยิ่งกว่าคนลามก 

คนดี เป็นไฉน 

คนบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาต จากอทินนาทานจากกาเมสุมิจฉาจาร 
จากมุสาวาท จากการพูดส่อเสียด จากการพูดคำหยาบจากการพูดเพ้อเจ้อ เป็นผู้ไม , โลภอยากได้ 
ของเขา ไม่พยาบาทปองร้ายเขา เห็นชอบตามทำนองคลองธรรม นี้เรียกว่า คนดี 

คนดียิ่งกว่าคนดี เป็นไฉน 

คนบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาตด้วยตนเองด้วย ชักชวนผู้อื่นให้เว้นจาก 
ปาณาติบาตด้วย เป็นผู้เว้นขาดจากอทินนาทานด้วยตนเองด้วย ชักชวนผู้อื่นให้เว้นจากอทินนาทาน 
ด้วย เป็นผู้เว้นขาดจากกาเมสุมิจฉาจารด้วยตนเองด้วย ชักชวนผู้อื่นให้เว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร 
ด้วย เป็นผู้เว้นขาดจากมุสาวาทด้วยตนเองด้วย ชักชวนผู้อื่นให้เว้นจากมุสาวาทด้วย เป็นผู้ 
เว้นขาดจากการพูดส่อเสียดด้วยตนเองด้วย ชักชวนผู้อื่นให้เว้นจากการพูดส่อเสียดด้วย เป็นผู้ 
เว้นขาดจากการพดคำหยาบด้วยตนเองด้วย ชักชวนผ้อื่นให้เว้นจากการพดคำหยาบด้วย เป็นผ้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 142 

เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อด้วยตนเองด้วย ชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อด้วย 
เป็นผู้ไม , โลภอยากได้ของเขาด้วยตนเองด้วยชักชวนคนอื่นไม่ให้โลภอยากได้ของเขาด้วย ไม่ 
พยาบาทปองร้ายเขาด้วยตนเองด้วย ไม , ชักชวนให้ผู้อื่นพยาบาทปองร้ายเขาด้วย เป็นผู้เห็นชอบ 
ตามทำนองคลองธรรมด้วยตนเองด้วย ชักชวนผู้อื่นให้เห็นชอบตามทำนองคลองธรรมด้วย 
นี้เรียกว่า คนดียิ่งกว่าคนดี 

[๑๐๖] คนมีธรรมอันลามก เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ ฯลฯ เห็นผิดจากทำนองคลองธรรม 
นี้เรียกว่า คนมีธรรมอันลามก 

คนมีธรรมลามกยิ่งกว่าคนมีธรรมลามก เป็นไฉน 

คนบางคนในโลกนี้ฆ่าสัตว์ด้วยตนเองด้วย ชักชวนผู้อื่นให้ฆ่าสัตว์ด้วย ลักทรัพย์ 
ด้วยตนเองด้วย ชักชวนผู้อื่นให้ลักทรัพย์ด้วย ฯลฯ เห็นผิดจากทำนองคลองธรรมด้วยตนเองด้วย 
ชักชวนผู้อื่นให้เห็นผิดจากทำนองคลองธรรมด้วย นี้เรียกว่า คนมีธรรมอันลามกยิ่งกว่าคนมีธรรม 
ลามก 

คนมีธรรมงาม เป็นไฉน 

คนบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาต จากอทินนาทาน ฯลฯ มีความ 
เห็นชอบตามทำนองคลองธรรม นี้เรียกว่า คนมีธรรมงาม 

คนมีธรรมงามยิ่งกว่าคนมีธรรมงาม เป็นไฉน 

คนบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาตด้วยตนเองด้วย ชักชวนผู้อื่นให้ 
เว้นจากปาณาติบาตด้วย ฯลฯ เห็นชอบตามทำนองคลองธรรมด้วยตนเองด้วย ชักชวนผู้อื่นให้ 
เห็นชอบตามทำนองคลองธรรมด้วย นี้เรียกว่า คนมีธรรมงามยิ่งกว่าคนมีธรรมงาม 

[๑๐๗] คนมีที่ติ เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมที่มีโทษ ประกอบด้วยวจีกรรม 
ที่มี'โทษ ประกอบด้วยมโนกรรมที่มีโทษ นี้เรียก-ว่าคนมีที่ดึ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 143 

คนมีที่ดึมาก เป็นไฉน 

คนบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมที่มีโทษมาก ประกอบด้วยกายกรรม 
ที่ไม่มีโทษน้อย ประกอบด้วยวจีกรรมที่มีโทษมาก ประกอบด้วยวจีกรรมที่ไม่มีโทษน้อย 
ประกอบด้วยมโนกรรมที่มีโทษมาก ประกอบด้วยมโนกรรมที่ไม่มีโทษน้อย นี้เรียกว่า คนมี 
ที่ตึมาก 

คนมีที่ดึน้อย เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยกายกรรมที่ไม่มีโทษมาก ประกอบด้วยกายกรรม 
ที่มีโทษน้อย ประกอบด้วยวจีกรรมที่ไม่มีโทษมาก ประกอบด้วยวจีกรรมที่มีโทษน้อย ประกอบ 
ด้วยมโนกรรมที่ไม่มีโทษมาก ประกอบด้วยมโนกรรมที่มีโทษน้อย นี้เรียกว่า คนมีที่ดึน้อย 

คนไม่มีที่ดึ เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบด้วยกายกรรมหาโทษมิได้ ประกอบด้วยวจีกรรม 
หาโทษมิได้ ประกอบด้วยมโนกรรมหาโทษมิได้ นี้เรียกว่า คนไม่มีที่ติ 

[๑๐๘] บุคคลผู้อุคฆติตัญญ เป็นไฉน 

การบรรลุมรรคผล ย่อมมีแก่บุคคลใด พร้อมกับเวลาที่ท่านยกหัวข้อขึ้นแสดง บุคคลนี้ 
เรียกว่า บุคคลผู้อุคฆดึตัญญ 

บุคคลผู้วิปีญจิตัญญ เป็นไฉน 

การบรรลุมรรคผล ย่อมมีแก่บุคคลใด ในเมื่อท่านจำแนกเบือความแห่งภาษิตโดยย่อ 
ให้พิสดาร บุคคลนี้เรียกว่า บุคคลผู้วิปัญจิตัญญ 

บุคคลผู้เนยยะ เป็นไฉน 

การบรรลุมรรคผลเป็นชั้นๆ ไป ย่อมมีแก่บุคคลใด โดยเหตุอย่างนี้คือโดยอุทเทส 
โดยไต่ถาม โดยทำไว้ในใจโดยแยบคาย โดยสมาคม โดยคบหา โดยสนิทสนมกับกัลยาณมิตร 
บุคคลนี้เรียกว่า บุคคลผู้เนยยะ 


บุคคลผู้ปทปรมะ เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 144 

บุคคลใดฟิงพุทธพจน์ก็มาก กล่าวก็มาก จำทรงไว้ก็มาก บอกสอนก็มาก แต่ไม่มี 
การบรรลุมรรคผลในชาตินั้น บุคคลนี้เรียกว่า บุคคลผู้ปทปรมะ 
[๑๐๙] บุคคลผู้โต้ตอบถูกต้องแต่ไม , ว่องไว เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ถูกเขาถามปัญหา ย่อมแก้ได้ถูกต้องแต่ไม , ว่องไวนี้เรียกว่า 
บุคคลผู้โต้ตอบถูกต้องแต่ไม , ว่องไว 

บุคคลผู้โต้ตอบว่องไวแต่ไม , ถูกต้อง เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ถูกเขาถามปัญหาย่อมแก้ได้ว่องไว แต่แก้ไม , ถูกต้อง นี้เรียกว่า 
บุคคลโต้ตอบว่องไวแต่ไม , ถูกต้อง 

บุคคลผู้โต้ตอบถูกต้องและว่องไว เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ถูกเขาถามปัญหา ย่อมแก้ได้ถูกต้องและแก้ได้ว่องไว นี้เรียกว่า 
บุคคลผู้โต้ตอบถูกต้องและว่องไว 

บุคคลผู้โต้ตอบไม , ถูกต้องและไม , ว่องไว เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ถูกเขาถามปัญหา ย่อมแก้ไม , ได้ถูกต้องและไม , ว่องไว นี้เรียกว่า 
บุคคลผู้โต้ตอบไม , ถูกต้องและไม , ว่องไว 

[๑๑๐] บุคคลเป็นธรรมกถึก ๔ จำพวก เป็นไฉน 

ธรรมกถึกบางคนในโลกนี้ ย่อมกล่าวน้อยและกล่าวคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ทั้ง 
บริษัทก็ไม , รู , คำนั้นว่าประกอบด้วยประโยชน์ หรือไม , ประกอบด้วยประโยชน์ ธรรมกถึกเช่นนี้ 

, นี้ 7 * I 1 ' ^ นี้" " นี้ 1 ไ 

ย่อมถึงซึงอันนับว่าเป็นธรรมกถึกของบริษัทเห็นปานนึเท่านัน 

ธรรมกถึกบางคนในโลกนี้ ย่อมกล่าวน้อย และกล่าวคำที่ประกอบด้วยประโยชน์ 

และบริษัทร้คำนั้นว่าประกอบด้วยประโยชน์ หรือไม , ประกอบด้วยประโยชน์ ธรรมกถึกเช่นนี้ 

1 นี้ :;1 นี้ " นี้นี้ 1 ไ 
ย่อมถึงซึงอันนับว่าเป็นธรรมกถึกของบริษัทเห็นปานนึเท่านัน 

ธรรมกถึกบางคนในโลกนี้ ย่อมกล่าวมาก และกล่าวคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 

ทั้งบริษัทก็ไม่ร้คำนั้นว่าประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ธรรมกถึกเช่นนี้ 

นี้นี้^ นี้, นี้นี้ นี้นี้ ๘ นี้,นี้ 
ย่อมถึงซึงอันนับว่าเป็นธรรมกถึกของบริษัทเห็นปานนีเท่านัน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 145 

ส่วนธรรมถึกบางคนในโลกนี้ย่อมกล่าวมาก และกล่าวคำที่ประกอบด้วยประโยชน์ 

ทั้งบริษัทก็รัคำนั้นว่าประกอบด้วยประโยชน์ หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ธรรมกถึกเช่นนี้ 

1 1.1, นี้ 1 นี้ 
ย่อมถึงซึงอันนับว่า เป็นธรรมกถึกของบริษัทเห็นปานนีเท่านัน 

เหล่านี้เรียกว่า บุคคลผู้เป็นธรรมกถึก ๔ จำพวก 

บุคคลเปรียบด้วยวลาหก ๔ อย่าง เป็นไฉน 

[๑๑๑] วลาหก ๔ อย่าง 

ฟ้าร้องฝนไม , ตก 

ฝนตกฟ้าไม่ร้อง 

ฟ้าร้องฝนตก 

ฟ้าไม , ร้องฝนไม่ตก 

[๑๑๒] บุคคลเปรียบด้วยวลาหก ๔ อย่างนี้มีปรากฏอยู่ในโลกก็ฉันทั้นเหมือนกัน 
บุคคล ๔ จำพวก เป็นไฉน 

บุคคลเหมือนฟ้าร้องฝนไม่ตก 
บุคคลเหมือนฝนตกฟ้าไม , ร้อง 
บุคคลเหมือนฟ้าร้องฝนตก 
บุคคลเหมือนฟ้าไม่ร้องฝนไม , ตก 
บุคคลเหมือนฟ้าร้องฝนไม่ตก เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้พูดแต่ไม่ทำอย่างนี้เป็นคนเหมือนฟ้าร้องฝนไม่ตกฟ้า 
นั้นร้องแต่ฝนไม่ตก แม้ฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น 
บุคคลเหมือนฝนตกฟ้าไม , ร้อง เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนทำแต่ไม , พูด อย่างนี้เป็นคนเหมือนฝนตกฟ้าไม่ร้อง 
ฝนตกฟ้าไม , ร้องแม้ฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 146 

บุคคลเหมือนฟ้าร้องฝนตก เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้พูดด้วยทำด้วย อย่างนี้เป็นคนเหมือนฟ้าร้อง 
ฝนตก ฟ้าร้องฝนตกแม้ฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น 
บุคคลเหมือนฟ้าไม่ร้องฝนไม่ตก เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ไม , พูดไม่ทำ อย่างนี้เป็นคนเหมือนฟ้าไม่ร้องฝนไม่ตก ฟ้าไม , 
ร้องฝนไม่ตกแม้ฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น 

บุคคลเปรียบด้วยวลาหก ๔ อย่างเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก 
บรรดาบุคคลเหล่านั้น บุคคลเปรียบด้วยหนู ๔ จำพวก เป็นไฉน 
[๑๑๓] หนู ๔ จำพวก 

หนูที่ขุดรูไว้ แต่ไม , อยู่ 
หนูที่อยู่ แต่มิได้ขุดรู 
หนูที่ขุดรูด้วย อยู่ด้วย 
หนูที่ทั้งไม , ขุดรู ทั้งไม , อยู่ 

[๑๑๔] บุคคลเปรียบด้วยหนู ๔ จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
บุคคลเปรียบด้วยหนู ๔ จำพวก เป็นไฉน 
บุคคลเป็นผู้ทำที่อยู่ แต่ไม , อยู่ 
บุคคลเป็นผู้อยู่ แต่ไม่ทำที่อยู่ 
บุคคลเป็นผู้ทำที่อยู่ และอยู่ด้วย 
บุคคลทั้งไม่ทำที่อยู่ ทั้งไม , อยู่ด้วย 
บุคคลทำที่อยู่ แต่ไม , อยู่ เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน 
อิสิวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ บุคคลนั้นไม , รู้ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกข 
สมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินึปฏิปทา บุคคลอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทำที่อยู่ แต่ไม , อยู่ 
หนูนั้นทำรังไว้แต่ไม , อยู่แม้ฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 147 

บุคคลเป็นผู้อยู่ แต่ไม่ทำที่อยู่ เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมไม่เล่าเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา 
อุทาน อติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ บุคคลนั้นเอยู่ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ 
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินิปฏิปทา บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า เป็นผู้อยู่ แต่ไม่ทำ 
ที่อยู่ หนูที่เป็นผู้อยู่ แต่ไม , ทำรังนั้น แม้ฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมย ฉันนั้น 
บุคคลเป็นผู้ทำที่อยู่ และอยู่ด้วย เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมเล่าเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา 
อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ บุคคลนั้น ย่อมเตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ 
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินิปฏิปทา บุคคลอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทำที่อยู่ และ 
อยู่ด้วย หนูที่ทำรังอยู่และอยู่ด้วยนั้น แม้ฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น 
บุคคลทั้งไม่ทำที่อยู่ ทั้งไม , อยู่ด้วย เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมไม , เล่าเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะเวยยากรณะ คาถา 
อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละบุคคลนั้นไม , เตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ 
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินิปฏิปทา บุคคลอย่างนี้ชื่อว่าทั้งไม่ทำที่อยู่ ทั้งไม , 
อยู่ด้วย หนูที่ทั้งไม่ทำรัง ทั้งไม , อยู่ด้วยนั้น แม้ฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น 
บุคคลเปรียบด้วยหนู ๔ จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก 
บรรดาบุคคลเหล่านั้น บุคคลเปรียบด้วยมะม่วง ๔ จำพวก เป็นไฉน 
[๑๑๕] มะม่วง ๔ ชนิด 

มะม่วงดิบ แต่สีเป็นมะม่วงสุก 
มะม่วงสุก แต่สีเป็นมะม่วงดิบ 
มะม่วงดิบ สีก็เป็นมะม่วงสิบ 
มะม่วงสุก สีก็เป็นมะม่วงสุก 

[๑๑๖] บุคคลเปรียบด้วยมะม่วง ๔ ชนิด มีปรากฏอยู่ในโลกฉันนั้นเหมือนกัน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 148 

บุคคล ๔ จำพวก เป็นไฉน 

บุคคลเช่นมะม่วง ดิบ แต่สีเป็นมะม่วงสุก 
บุคคลเช่นมะม่วงสุก แต่มีสีเป็นมะม่วงดิบ 
บุคคลเช่นมะม่วง ดิบ มีสีก็เป็นมะม่วง สิบ 
บุคคลเช่นมะม่วงสุก มีสีก็เป็นมะม่วงสุก 

บุคคลที่เป็นเช่นมะม่วง สิบ แต่มีสีเป็นมะม่วงสุก เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปข้างหน้า ถอยหลังแลตรง เหลียวซ้ายแลขวา 
คู้เข้าเหยียดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร น่าเลื่อมใส บุคคลนั้นไม , รู้ตามความเป็นจริงว่า 
นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า เป็นเช่น 
มะม่วงดิบ แต่มีสีเป็นมะม่วงสุกมะม่วงสิบแต่มีสึเป็นมะม่วงสุกนั้น แม้ฉันใด บุคคลนี้ก็มี 
อุปไมยฉันนั้น 

บุคคลที่เป็นเช่นมะม่วงสุก แต่มีสีเป็นมะม่วงดิบ เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปข้างหน้า ถอยหลังแลตรง เหลียวซ้ายแลขวา 
คู้เข้าเหยียดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ไม , น่าเลื่อมใส บุคคลนั้น รู้ตามความเป็นจริงว่า 
นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า เป็นเช่น 
มะม่วงสุก แต่มีสีเป็นมะม่วง สิบ มะม่วงสุกแต่มีสีเป็นมะม่วง สิบ นั้นฉันใด บุคคลนี้ก็มี 
อุปไมยฉันนั้น 

บุคคลเช่นมะม่วง ลิบ มีสีก็เป็นมะม่วงสิบ เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปข้างหน้า ถอยหลังแลตรง เหลียวซ้ายแลขวา 
คู้เข้า เหยียดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ไม่น่าเลื่อมใสบุคคลนั้นไม , รู้ตามความเป็นจริงว่า 
นี้ทุกข์ ฯลฯ ย่อมไม , รู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอย่างนี้ชื่อว่าเป็น 
เช่นมะม่วงดิบ มีสึก็เป็นมะม่วงสิบ มะม่วงลิบมีสึเป็นมะม่วงลิบนั้นแม้ฉันใด บุคคลนี้ก็มี 
อุปไมยฉันนั้น 

บคคลเช่นมะม่วงสก มีสึก็เป็นมะม่วงสก เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 149 

บุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปข้างหน้า ถอยหลังแลตรง เหลียวซ้ายแลขวา 
คู้เข้า เหยียดออก ทรงผ้าสังฆาฏิบาตรและจีวร น่าเลื่อมใสบุคคลนั้นรู้ตามความเป็นจริงว่า 
นี้ทุกข์ ฯลฯ ย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า เป็นเช่น 
มะม่วงสุก มีสีณ็ปีนมะม่วงสุก มะม่วงสุกมีสีเป็นมะม่วงสุกนั้นแม้ฉันใด บุคคลนี้ก็มี 
อุปไมยฉันนั้น 

บุคคลเปรียบด้วยมะม่วง ๔ จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก 

บรรดาบุคคลเหล่านั้น บุคคลเปรียบด้วยหม้อ ๔ จำพวก เป็นไฉน 

[๑๑๗] หม้อ ๔ ชนิด 
หม้อเปล่าปิด 
หม้อเต็มเปิด 
หม้อเปล่าเปิด 
หม้อเต็มปิด 

[๑๑๘] บุคคลเปรียบด้วยหม้อ ๔ ชนิด เหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกฉันนั้นเหมือนกัน 

บุคคล ๔ จำพวก เป็นไฉน 
คนเปล่าปิด 
คนเต็มเปิด 
คนเปล่าเปิด 
คนเต็มปิด 

บุคคลที่เป็นคนเปล่าปิด เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปข้างหน้า ถอยหลังแลตรง เหลียวซ้ายแลขวา 
คู้เข้า เหยียดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร น่าเลื่อมใส บุคคลนั้นย่อมไม , รู้ตามความเป็นจริงว่า 
นี้ทุกข์ ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า เป็นคนเปล่าปิด หม้อเปล่าปิด 
แม้ฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 150 

บุคคลที่เป็นคนเต็มเปิด เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปข้างหน้า ถอยหลังแลตรง เหลียวซ้ายแลขวา 
คู้เข้า เหยียดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ไม่น่าเลื่อมใส บุคคลนั้นรู้ตามความเป็นจริงว่า 
นี้ทุกข์ ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอย่างนี้ชื่อว่าเป็นคนเต็มเปิด หม้อเต็มเปิดนั้น 
แม้เป็นฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น 
บุคคลที่เป็นคนเปล่าเปิด เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปข้างหน้า ถอยหลังแลตรง เหลียวซ้ายแลขวา 
คู้เข้า เหยียดออก ทรงผ้าสังฆาฏิบาตรและจีวร ไม่น่าเลื่อมใสบุคคลนั้นไม , รู้ตามความเป็นจริงว่า 
นี้ทุกข์ ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า เป็นคนเปล่าเปิด หม้อเปล่าเปิดนั้น 
แม้ฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น 
บุคคลที่เป็นคนเต็มปิด เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปข้างหน้า ถอยหลังแลตรง เหลียวซ้ายแลขวา 
คู้เข้า เหยียดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร น่าเลื่อมใส บุคคลนั้นรู้ตามความเป็นจริงว่า 
นี้ทุกข์ ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า เป็นคนเต็มปิด หม้อเต็มปิดนั้น 
แม้ฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น 

บุคคลเปรียบด้วยหม้อ ๔ จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก 
บรรดาบุคคลเหล่านั้น บุคคลเปรียบด้วยห้วงนั้า ๔ จำพวกเป็นไฉน 
[๑๑๙] ห้วงนั้า ๔ ชนิด 
ห้วงนั้าตื้นเงาลึก 
ห้วงนั้าลึกเงาตื้น 
ห้วงนั้าตื้นเงาตื้น 
ห้วงนั้าลึกเงาลึก 

[๑๒๐] บุคคลเปรียบด้วยห้วงนั้า ๔ ชนิด มีปรากฏอยู่ในโลกก็ฉันนั้นเหมือนกัน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 151 

บุคคล ๔ จำพวก เป็นไฉน 
คนตื้นเงาลึก 
คนลึกเงาตื้น 
คนตื้นเงาตื้น 
คนลึกเงาลึก 
คนตื้นเงาลึก เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปข้างหน้า ถอยหลังแลตรง เหลียวซ้ายแลขวา 
คู้เข้า เหยียดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร น่าเลื่อมใส บุคคลนั้นไม , รู้ตามความเป็นจริงว่า 
นี้ทุกข์ ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า คนตื้นเงาลึก ห้วงนั้าตื้นเงาลึกนั้น 
แม้ฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น 
คนลึกเงาตื้น เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปข้างหน้า ถอยหลังแลตรง เหลียวซ้ายแลขวา 
คู้เข้า เหยียดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ไม่น่าเลื่อมใส บุคคลนั้นรู้ตามความเป็นจริงว่า 
นี้ทุกข์ ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า คนลึกเงาตื้น ห้วงนั้าลึกเงาตื้นนั้น 
แม้ฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น 
คนตื้นเงาตื้น เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปข้างหน้า ถอยหลังแลตรง เหลียวซ้ายแลขวา 
คู้เข้า เหยียดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ไม่น่าเลื่อมใส บุคคลนั้นไม , รู้ตามความเป็นจริงว่า 
นี้ทุกข์ ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า คนตื้นเงาตื้น ห้วงนี้าตื้นเงาตื้นนั้น 
แม้ฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น 
คนลึกเงาลึก เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปข้างหน้า ถอยหลังแลตรง เหลียวซ้ายแลขวา 
คู้เข้า เหยียดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร น่าเลื่อมใส บุคคลนั้นรู้ตามความเป็นจริงว่า 
นี้ทุกข์ ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า คนลึกเงาลึก ห้วงนั้าลึกเงาลึกนั้น 
แม้ฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น 

บุคคลเปรียบด้วยห้วงนั้า ๔ จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลป้ญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 152 

บรรดาบุคคลเหล่านั้น บุคคลเปรียบด้วยโคถึก ๔ จำพวก เป็นไฉน 
[๑๒๑] โคถึก ๔ จำพวก 

โคดุพวกของตน ไม , ดุพวกอื่น 
โคดุพวกอื่น ไม่ดุพวกของตน 
โคดุทั้งพวกของตน ดุทั้งพวกอื่น 
โคไม่ดุทั้งพวกของตน ไม่ดุทั้งพวกอื่น 

[๑๒๒] บุคคลเปรียบด้วยโคถึก ๔ จำพวกเหล่านี้ปรากฏอยู่ในโลกก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
บุคคล ๔ จำพวก เป็นไฉน 

คนดุพวกของตน แต่ไม่ดุพวกอื่น 
คนดุพวกอื่น แต่ไม่คุพวกของตน 
คนดุทั้งพวกของตน ดุทั้งพวกอื่น 
คนไม่ดุทั้งพวกของตน ไม่คุทั้งพวกอื่น 
บุคคลคุพวกของตนไม่คุพวกอื่น เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ชอบเบียดเบียนบริษัทของตน แต่ไม , เบียดเบียนบริษัทของผู้อื่น 
บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า เปรียบด้วยโคที่คุแต่ในพวกของตน ไม่คุพวกอื่น โคถึกที่ดุพวกของตน 
แต่ไม่คุพวกอื่น แม้ฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น 
บุคคลคุพวกอื่นไม , คุพวกของตน เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ชอบเบียดเบียนบริษัทของผู้อื่น แต่ไม่เบียดเบียนบริษัทของตน 
บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า เปรียบด้วยโคที่คุพวกอื่นแต่ไม่คุพวกของตน โคถึกที่คุพวกอื่นแต่ไม่คุพวก 
ของตน แม้ฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น 

บุคคลคุทั้งพวกของตน คุทั้งพวกอื่น เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เบียดเบียนทั้งบริษัทของตน เบียดเบียนทั้งบริษัทของผู้อื่น 
บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า เปรียบด้วยโคที่คุทั้งพวกของตน คุทั้งพวกอื่น โคถึกที่คุทั้งพวกของตนคุทั้ง 
พวกอื่น แม้ฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 153 

บุคคลไม่ดุทั้งพวกของตน ไม่ดุทั้งพวกอื่น เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เบียดเบียนทั้งบริษัทของตน ไม , เบียดเบียนทั้งบริษัทของคนอื่น 
บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า เปรียบด้วยโคที่ไม่ดุทั้งพวกของตนและพวกอื่น โคถึกที่ไม่ดุทั้งพวกของตน 
ไม่ดุทั้งพวกอื่น แม้ฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น 

บุคคลเปรียบด้วยโคถึก ๔ จำพวก เหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก 
บรรดาบุคคลเหล่านั้น บุคคลเปรียบด้วยอสรพิษ ๔ จำพวกเป็นไฉน 
[๑๒๓] อสรพิษ ๔ จำพวก 

อสรพิษมีพิษแล่นเร็ว แต่ไม , ร้าย 
อสรพิษมีพิษร้าย แต่ไม่แล่นเร็ว 
อสรพิษมีพิษแล่นเร็วด้วย มีพิษร้ายด้วย 
อสรพิษมีพิษไม่แล่นเร็วด้วย มีพิษไม , ร้ายด้วย 
[๑๒๔] บุคคลเปรียบด้วยอสรพิษ ๔ จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกฉันนั้น 
เหมือนกัน 

บุคคล ๔ จำพวก เป็นไฉน 

บุคคลมีพิษแล่นเร็ว แต่ไม , ร้าย 
บุคคลมีพิษร้าย แต่ไม , แล่นเร็ว 
บุคคลมีพิษแล่นเร็วด้วย มีพิษร้ายด้วย 
บุคคลมีพิษแล่นไม่เร็วด้วย มีพิษไม่ร้ายด้วย 
บุคคลมีพิษแล่นเร็ว แต่ไม , ร้าย เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมโกรธเนืองๆ แต่ว่าความโกรธของเขานั้นแล ย่อมไม , นอน 
เนื่องอยู่ตลอดกาลยาวนาน บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า ผู้มีพิษแล่นเร็วแต่ไม , ร้าย อสรพิษที่มีพิษแล่นเร็ว 
แต่มีพิษไม , ร้ายนั้น แม้ฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 154 

บุคคลมีพิษร้าย แต่ไม่แล่นเร็ว เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม , โกรธเนืองๆ แต่ความโกรธของเขานั้นแล ย่อมนอน 
เนื่องอยู่ตลอดกาลยาวนาน บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า มีพิษร้ายแต่มีพิษไม , แล่นเร็ว อสรพิษที่มีพิษร้าย 
แต่มีพิษไม , แล่นเร็ว แม้ฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น 
บุคคลมีพิษแล่นเร็วด้วย มีพิษร้ายด้วย เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมโกรธเนืองๆ และความโกรธของเขานั้นแล ย่อมนอน 
เนื่องอยู่ตลอดกาลยาวนาน บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า มีพิษแล่นเร็วด้วย มีพิษร้ายด้วย อสรพิษนี่มีพิษ 
แล่นเร็วด้วย มีพิษร้ายด้วย แม้ฉันใดบุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น 
บุคคลมีพิษไม่แล่นเร็วด้วย มีพิษไม , ร้ายด้วย เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมไม , โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้น ไม่นอนเนื่อง 
อยู่ตลอดกาลยาวนาน บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า มีพิษไม , แล่นเร็วด้วย มีพิษไม , ร้ายด้วย อสรพิษที่มีพิษ 
ไม่แล่นเร็วด้วย มีพิษไม , ร้ายด้วย แม้ฉันใดบุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น 
บุคคลเปรียบด้วยอสรพิษ ๔ จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก 
[๑๒๕] บุคคลไม่ใคร่ครวญไม , ไตร่ตรองแล้ว พูดสรรเสริญคนที่ไม่ควรสรรเสริญ 
เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ พูดสรรเสริญพวกเดียรถีย์ สาวกของเดียรถีย์ผู้ปฏิบัติชั่วปฏิบัติผิด 
ว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีม้าง เป็นผู้ปฏิบัติชอบบ้าง บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า ไม่ใคร่ครวญไม , ไตร่ตรองแล้ว 
พูดสรรเสริญคนที่ไม่ควรสรรเสริญ 

บุคคลไม่ใคร่ครวญไม , ไตร่ตรองแล้ว พูดติเตียนคนที่ควรสรรเสริญเป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้พูดติเตียนพระพุทธเจ้า พระสาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบ ว่าเป็นผู้ปฏิบัติชั่วบ้าง เป็นผู้ปฏิบัติผิดบ้าง บุคคลอย่างนี้ชื่อว่าไม่ใคร่ครวญ 
ไม , ไตร่ตรองแล้ว พูดติเตียนคนที่ควรสรรเสริญ 

บุคคลไม่ใคร่ครวญไม , ไตร่ตรองแล้ว มีความเลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใส 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 155 

บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังความเลื่อมใสให้เกิดขึ้น ในข้อปฏิบัติชั่วปฏิบัติผิด ว่าเป็น 
ข้อปฏิบัติดีบ้าง เป็นข้อปฏิบัติชอบบ้าง บุคคลอย่างนี้ชื่อว่าไม่ใคร่ครวญไม , ไตร่ตรองแล้ว 
มีความเลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใส 

บุคคลไม่ใคร่ครวญแล้วไม , ไตร , ตรองแล้ว ไม , เลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใส 
เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังความไม่เลื่อมใสให้เกิดขึ้น ในข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ว่า 
เป็นข้อปฏิบัติชั่วบ้าง เป็นข้อปฏิบัติผิดบ้าง บุคคลอย่างนี้ชื่อว่าไม่ใคร่ครวญไม , ไตร่ตรองแล้ว 
ไม , เลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใส 

[๑๒๖] บุคคลใคร่ครวญไตร , ตรองแล้ว พูดติเตียนคนที่ควรติเตียนเป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมพูดติเตียนพวกเดียรถีย์ สาวกเดียรถีย์ผู้ปฏิบัติชั่วปฏิบัติผิด 
ว่าเป็นผู้ปฏิบัติชั่วบ้าง เป็นผู้ปฏิบัติผิดบ้าง บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า ใคร่ครวญไตร่ตรองแล้ว 
พูดติเตียนคนที่ควรติเตียน 

บุคคลใคร , ครวญไตร่ตรองแล้ว พูดสรรเสริญคุณของคนที่ควรสรรเสริญ เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมสรรเสริญพระพุทธเจ้า พระสาวกของพระพุทธเจ้า 
ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีบ้าง ปฏิบัติชอบบ้าง บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า ใคร่ครวญ 
ไตร่ตรองแล้ว พูดสรรเสริญคุณของคนที่ควรสรรเสริญ 

บุคคลใคร่ครวญไตร่ตรองแล้ว ไม่เลื่อมใสในฐานะที่ไม , ควรเลื่อมใส เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังความไม่เลื่อมใสให้เกิดขึ้น ในข้อปฏิบัติชั่ว ข้อปฏิบัติผิด 
ว่าข้อปฏิบัตินี้ชั่วบ้าง ข้อปฏิบัตินี้ผิดบ้าง บุคคลอย่างนี้ชื่อว่าใคร่ครวญไตร่ตรองแล้ว 
ไม่เลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใส 

บุคคลใคร , ครวญไตร , ตรองแล้ว เลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสเป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังความเลื่อมใสให้เกิดขึ้น ในข้อปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ว่า 
นี้เป็นข้อปฏิบัติดีบ้าง นี้เป็นข้อปฏิบัติชอบบ้าง บุคคลอย่างนี้ชื่อว่าใคร่ครวญไตร่ตรองแล้ว 
เลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใส 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 156 

[๑๒๗] บุคคลพูดติเตียนคนที่ควรติเตียนจริงแท้ตามกาล แต่ไม , พูดสรรเสริญคน 
ที่ควรสรรเสริญจริงแท้ตามกาล เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ควรสรรเสริญก็มี ควรติเตียนก็มี ในคน ๒ คนนั้น ผู้ใดควร 
ติเตียน ย่อมติเตียนผู้นั้น จริงแท้ตามกาล ผู้ใดควรสรรเสริญ ย่อมไม , พูดสรรเสริญผู้นั้น 
จริงแท้ตามกาล บุคคลอย่างนี้ชื่อ'ว่า พูดติเตียนคนที่ควรติเตียนจริงแท้ตามกาล แต่ไม , พูด 
สรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญ จริงแท้ตามกาล 

บุคคลพูดสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญจริงแท้ตามกาล แต่ไม , พูดติเตียนคนที่ควร 
ติเตียนจริงแท้ตามกาล เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ควรสรรเสริญก็มี ควรติเตียนก็มี ใน ๒ คนนั้นผู้ใดควร 
สรรเสริญ ย่อมพูดสรรเสริญผู้นั้น จริงแท้ตามกาล ผู้ใดควรติเตียนย่อมไม , พูดติเตียนผู้นั้น 
จริงแท้ตามกาล บุคคลอย่างนี้ชื่อ'ว่า พูดสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญจริงแท้ตามกาล แต่ไม , พูด 
ติเตียนคนที่ควรติเตียนจริงแท้ตามกาล 

บุคคลพูดติเตียนคนที่ควรติเตียนจริงแท้ตามกาลและพูดสรรเสริญ คนที่ควร 
สรรเสริญจริงแท้ตามกาล เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ควรสรรเสริญก็มี ควรติเตียนก็มี ใน ๒ คนนั้น ผู้ใดควรติเตียน 
ย่อมพูดติเตียนผู้นั้นจริงแท้ตามกาล ผู้ใดควรสรรเสริญ ย่อมพูดสรรเสริญแม้บุคคลนั้นจริงแท้ 
ตามกาล เป็นผู้!กาล เพื่อจะแก้ปัญหานั้นในที่นั้น บุคคลอย่างนี้ชื่อ'ว่า พูดติเตียนคนที่ควร 
ติเตียนจริงแท้ตามกาล และพูดสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญจริงแท้ตามกาล 

บุคคลไม , พูดติเตียนคนที่ควรติเตียนจริงแท้ตามกาล ทั้งไม , พูดสรรเสริญคนที่ควร 
สรรเสริญจริงแท้ตามกาล เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ควรสรรเสริญก็มี ควรติเตียนก็มี ใน ๒ คนนั้นผู้ใดควรติเตียน 
ย่อมไม , พูดติเตียนผู้นั้นจริงแท้ตามกาล ผู้ใดควรสรรเสริญย่อมไม่พูดสรรเสริญแม้ผู้นั้นจริงแท้ 
ตามกาล เป็นผู้วางเฉย มีสติ มีสัมปชัญญะบุคคลอย่างนั้ชื่อว่า ไม , พูดติเตียนคนที่ควร 
ติเตียนจริงแท้ตามกาล ทั้งไม่พดสรรเส รณ คนที่ควรสรรเสริฌจริงแท้ตามกาล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 157 

[๑๒๘] บุคคลดำรงชีพอยู่ด้วยผลแห่งความหมั่น มิใช่ดำรงชีพอยู่ด้วยผลแห่งบุญ 
เป็นไฉน 

อาชีพของบุคคลใด ย่อมเจริญรุ่งเรืองเพราะความหมั่น ความขยันความเพียรพยายาม 
มิได้บังเกิดแต่บุญ นี้เรียกว่า บุคคลผู้ดำรงชีพ อยู่ด้วยผลแห่งความหมั่น มิใช่ดำรงชีพอยู่ด้วย 
ผลแห่งบุญ 

บุคคลดำรงชีพอยู่ด้วยผลแห่งบุญ มิใช่ดำรงชีพอยู่ด้วยผลแห่งความหมั่น เป็นไฉน 

เทวดาชั้นสูงๆ ขึ้นไป ตลอดถึงเทวดาเหล่าปรนิมมิตวสวดี ชื่อว่า ผู้ดำรงชีพอยู่ด้วย 
ผลแห่งบุญ มิใช่ผู้ดำรงชีพอยู่ด้วยผลแห่งความหมั่น 

บุคคลดำรงชีพอยู่ด้วยผลแห่งความหมั่นด้วย ดำรงชีพอยู่ด้วยผลแห่งบุญด้วย 
เป็นไฉน 

อาชีพของบุคคลใด ย่อมเจริญรุ่งเรืองเพราะความหมั่น ความขยัน ความเพียรพยายาม 
ด้วย เพราะบุญด้วย นี้เรียกว่า บุคคลผู้ดำรงชีพอยู่ด้วยผลแห่งความหมั่นด้วย ดำรงชีพอยู่ด้วย 
ผลแห่งบุญด้วย 

บุคคลผู้มิใช่ดำรงชีพอยู่ด้วยผลแห่งความหมั่น ทั้งมิใช่ดำรงชีพอยู่ด้วยผลแห่งบุญ 
ด้วย เป็นไฉน 

สัตว์นรกทั้งหลาย ชื่อว่ามิใช่ผู้ดำรงชีพอยู่ด้วยผลแห่งความหมั่น ทั้งมิใช่ดำรงชีพอยู่ 
ด้วยผลแห่งบุญด้วย 

[๑๒๙] บุคคลผู้มืดมามืดไป เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดในภายหลัง ในตระกูลตํ่า คือตระกูลคนจัณฑาล 
ตระกูลนายพราน ตระกูลช่างสาน ตระกูลช่างหนัง ตระกูลคนเทดอกไม้ ซึ่งขัดสน มี'ข้าวนี้า 
โภชนะน้อย มีความเป็นอยู่ แด เคือง มีอาหารที่จะพึงกิน มีผ้านุ่งห , มหาได้ยาก และบุคคลนั้น 
เป็นผู้มีผิวพรรณขี้ริ้ว ไม่น่าดู เป็นคนเตี้ย มีอาพาธมาก เป็นคนบอด คนมือเท้ากุด คนกระจอก 
หรือเป็นคนง่อยมักไม , ได้ข้าว นํ้า ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 158 

ที่อยู่อาศัย วัตถุเป็นอุปกรณ์แก่ประทีป เขาย่อมประพฤติทุจริตทางกาย ประพฤติทุจริตทางวาจา 
ประพฤติทุจริตทางใจ ครั้นเขาประพฤติทุจริตทางกาย วาจา ใจแล้ว เบื้องหน้าแต่ตายเพราะ 
ความแตกแห่งกาย ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก บุคคลอย่างนี้ชื่อว่ามืดมามืดไป 
บุคคลผู้มืดมาสว่างไป เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดในภายหลัง ในตระกูลตํ่า คือตระกูล คนจัณฑาล 
ตระกูลนายพราน ตระกูลช่างสาน ตระกูลช่างหนัง ตระกูลคนเทดอกไม้ ซึ่งขัดสน มี'ข้าวนี้า 
โภชนะน้อย มีความเป็นอยู่แดเคือง มีอาหารที่จะพึงกิน มีผ้านุ่งห , มหาได้ยาก และบุคคลนั้น 
เป็นผู้มีผิวพรรณขี้ริ้ว ไม่น่าดู เป็นคนเตี้ยมีอาพาธมาก เป็นคนบอด คนมือเท้ากุด คนกระจอก 
หรือเป็นคนง่อย มักไม , ได้ข้าว นา ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่อาศัย 
วัตถุอุปกรณ์แก่ประทีป เขาย่อมประพฤติสุจริตทางกาย ประพฤติสุจริตทางวาจา ประพฤติ 
สุจริตทางใจ ครั้นเขาประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจแล้ว เบื้องหน้าแต่ตายเพราะความแตกแห่ง 
กาย ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ บุคคลอย่างนี้ชื่อว่ามืดมาสว่างไป 
บุคคลผู้สว่างมามืดไป เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดแล้วในภายหลัง ในตระกูลสูง คือตระกูลขัตติยมหาศาล 
ตระกูลพราหมณ์มหาศาล ตระกูลคหบดีมหาศาล ซึ่งมีอำนาจวาสนามาก มีทรัพย์มาก มีโภคะ 
มาก มีทองและเงินเพียงพอ มีอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจเพียงพอ มีทรัพย์และข้าวเปลือกเพียงพอ 
และบุคคลนั้นเป็นผู้มีรูปงาม น่าดูน่าชม น่าเลื่อมใส ประกอบด้วยเป็นผู้มีสรีระมีสีราวกับ 
ทอง มีปกติได้ข้าว นั้า ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่อาศัย วัตถุ 
เป็นอุปกรณ์แก่ประทีป เขาย่อมประพฤติทุจริตทางกาย ประพฤติทุจริตทางวาจา ประพฤติทุจริต 
ทางใจ ครั้นเขาประพฤติทุจริตทางกาย วาจา ใจแล้ว เบื้องหน้าแต่ตายเพราะความแตกแห่งกาย 
ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก บุคคลอย่างนี้ชื่อว่าสว่างมามืดไป 
บุคคลที่สว่างมาสว่างไป เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดแล้วในภายหลัง ในตระกูลสูง คือตระกูลขัตติยมหาศาล 
ตระกลพราหมณ์มหาศาล หรือตระกลคหบดีมหาศาลซึ่งมีอำนาจวาสนามาก มีทรัพย์มาก 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 159 

มีโภคะมาก มีทองและเงินเพียงพอ มีอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจเพียงพอ มีทรัพย์และข้าวเปลือก 
เพียงพอ และบุคคลนั้นเป็นผู้มีรูปงาม น่าดูนำชม น่าเลื่อมใส ประกอบด้วยความเป็นผู้มี 
สรีระมีสีราวกับทองมีปกติได้ข้าว นี้า ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน 
ที่อยู่อาศัย วัตถุเป็นอุปกรณ์แก่ประทีป เขาย่อมประพฤติสุจริตทางกาย ประพฤติสุจริตทางวาจา 
ประพฤติสุจริตทางใจ ครั้นเขาประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจแล้ว เบื้องหน้าแต่ตาย เพราะ 
ความแตกแห่งกาย ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า สว่างมาสว่างไป 
[๑๓๐] บุคคลผู้ตํ่ามาตํ่าไป เป็นไฉน ฯลฯ บุคคลอย่างนี้ชื่อว่าตํ่ามาตํ่าไป 
บุคคลผู้ตํ่ามาสูงไป เป็นไฉน ฯลฯ บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า ตํ่ามาสูงไป 
บุคคลผู้สูงมาตํ่าไป เป็นไฉน ฯลฯ บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า สูงมาตํ่าไป 
บุคคลผู้สูงมาสูงไป เป็นไฉน ฯลฯ บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า สูงมาสูงไป 
บรรดาบุคคลเหล่านั้น บุคคลเปรียบด้วยต้นไม้ ๔ จำพวก เป็นไฉน 
[๑๓๑] ต้นไม้ ๔ ชนิด คือ 

ไม้กระพี้ แต่บริวารมีแก่น 
ไม้มีแก่น แต่บริวารมีกระพี้ 
ไม้กระพี บริวารก็มีกระพี้ 
ไม้มีแก่น บริวารก็มีแก่น 

[๑๓๒] บุคคลเปรียบด้วยต้นไม้ ๔ จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกก็ฉันนั้น 
เหมือนกัน 

บุคคล ๔ จำพวก เป็นไฉน 

บุคคลกระพี้ แต่บริวารมีแก่น 
บุคคลมีแก่น แต่บริวารมีกระพี้ 
บุคคลกระพี้บริวารก็เป็นกระพี้ 
บุคคลมีแก่น บริวารก็มีแก่น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 160 

บุคคลกระพี้ แต่บริวารมีแก่น เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนทุศีล มีธรรมอันลามก แต่บริษัทของบุคคลนั้น เป็น 
คนมีศีล มีธรรมอันงาม บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า บุคคลกระพี้แต่บริวารมีแก่น ต้นไม้นั้นเป็น 
กระพี้แต่บริวารมีแก่น แม้ฉันใด บุคคลนั้ก็มีอุปไมยฉันนั้น 
บุคคลมีแก่น แต่บริวารมีกระพี้เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีล มีธรรมอันงาม ส่วนบริษัทของบุคคลนั้น เป็นผู้ 
ทุศีล มีธรรมอันลามก บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า บุคคลมีแก่น แต่บริวารมีกระพี้ต้นไม้นั้นมีแก่น 
แต่บริวารมีกระพี้แม้ฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น 
บุคคลกระพี้บริวารก็เป็นกระพี้เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีล มีธรรมอันลามก แม้บริษัทของบุคคลนั้น ก็เป็นผู้ 
ทุศีล มีธรรมอันลามก บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า บุคคลกระพี้บริวารก็เป็นกระพี้ต้นไม้กระพี้ 
มีบริวารเป็นกระพี้นั้น แม้ฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น 
บุคคลมีแก่น บริวารก็มีแก่น เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนมีศีล มีธรรมอันลามก ฝ่ายบริษัทของบุคคลนั้นก็เป็นผู้ 
มีศีล มีธรรมอันงาม บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า บุคคลมีแก่น บริวารก็มีแก่น ต้นไม้มีแก่น บริวาร 
ก็มีแก่นนั้น แม้ฉันใด บุคคลนี้ ก็มีอุปไมยฉันนั้น 

บุคคลเปรียบด้วยต้นไม้ ๔ จำพวกเหล่านี้ มีปรากฏอยู่ในโลก 
[๑๓๓] บุคคลผู้ถือรูปเป็นประมาณ เลื่อมใสในรูป เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้เห็นรูปที่สูง รูปที่ไม , อ้วนไม่ผอม รูปที่มีอวัยวะสมส่วน หรือ 
รูปที่งามพร้อมไม่มีที่ติ ถือเอาเป็นประมาณในรูปนั้น แล้วจึงยังความเลื่อมใสให้เกิด นี้เรียกว่า 
บุคคลผู้ถือรูปเป็นประมาณ เลื่อมใสในรูป 

บุคคลถือเสียงเป็นประมาณ เลื่อมใสในเสียง เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ถือเอาประมาณในเสียงนั้นโดยการสรรเสริญคุณที่คนอื่นพูด 
ในที่ลับหลัง โดยการชมเชยที่คนอื่นนิพนธ์ขึ้น โดยการยกย่องที่คนอื่นพูดต่อหน้า โดยการ 
สรรเสริญที่ผู้อื่นนำไปพรรณนาต่างๆ กันไป แล้วจึงยังความเลื่อมใสให้เกิด บุคคลถือประมาณใน 
เสียง เลื่อมใสในเสียง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลป้ญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 161 

บุคคลถือความเศร้าหมองเป็นประมาณ เลื่อมใสในความเศร้าหมอง เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้เห็นความเศร้าหมองแห่งจีวร เห็นความเศร้าหมองแห่งบาตร 
เห็นความเศร้าหมองแห่งเสนาสนะ หรือเห็นการทำทุกกรกิริยามีอย่างต่างๆ ถือเอาประมาณใน 
ความเศร้าหมองนั้นแล้ว จึงยังความเลื่อมใสให้เกิดขึ้น นี้เรียกว่า บุคคลผู้ถือความเศร้าหมอง 
เป็นประมาณ เลื่อมใสในความเศร้าหมอง 

บุคคลถือธรรมเป็นประมาณ เลื่อมใสในธรรม เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เห็นศีล เห็นสมาธิ เห็นปัญญา ถือเอาประมาณในธรรมนั้นแล้ว 
ยังความเลื่อมใสให้เกิดขึ้น นี้เรียกว่า บุคคลถือธรรมเป็นประมาณ เลื่อมใสในธรรม 
[๑๓๔] บุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน ไม , ปฏิบัติเพื่อประโยชน์คนอื่น เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยตนเอง แต่ไม่ชักชวนคนอื่นให้ถึง 
พร้อมด้วยศีล เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิด้วยตน แต่ไม , ชักชวนคนอื่นให้ถึงพร้อมด้วยสมาธิ 
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วยตน แต่ไม่ชักชวนคนอื่นให้ถึงพร้อมด้วยปัญญา เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย 
วิมุตติด้วยตน แต่ไม , ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุดึญาณบัสสนะ 
ด้วยตน แต่ไม , ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยริมุดึญาณบัสสนะ บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า ปฏิบัติเพื่อ 
ประโยชน์ตนไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์คนอื่น 

บุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชน์คนอื่น แต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนเป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยตน แต่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อม 
ด้วยศีล ไม , เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิด้วยตน แต่ชักชวนคนอื่นให้ถึงพร้อมด้วยสมาธิ ไม , เป็น 
ผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วยตน แต่ชักชวนคนอื่นให้ถึง พร้อมด้วยปัญญา ไม , ถึงพร้อมด้วยวิมุตติ 
ด้วยตน แต่ชักชวนคนอื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติ ไม , เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณบัสสนะ 
ด้วยตน แต่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยริมุตึญาณบัสสนะ บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า ปฏิบัติเพื่อ 
ประโยชน์คนอื่นไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 162 

บุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนด้วย เพื่อประโยชน์คนอื่นด้วยเป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยตนเอง ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วย 
ศีลด้วย เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิด้วยตนด้วย ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยสมาธิด้วย เป็นผู้ถึง 
พร้อมด้วยปัญญาด้วยตนด้วย ชักชวนคนอื่นให้ถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วย เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติ 
ด้วยตนด้วย ชักชวนคนอื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติด้วย เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยริมุดึญาณบัสสนะ 
ด้วยตนด้วยชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุติญาณบัสสนะด้วย บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า ปฏิบัติ 
เพื่อประโยชน์ตนด้วย เพื่อประโยชน์ผู้อื่นด้วย 

บุคคลไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน ไม , ปฏิบัติเพื่อประโยชน์คนอื่นเป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยตน ไม , ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อม 
ด้วยศีล ไม , เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิด้วยตน ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยสมาธิ ไม , เป็นผู้ถึง 
พร้อมด้วยปัญญาด้วยตน ไม่ซักชวนคนอื่นให้ถึงพร้อมด้วยปัญญา ไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติ 
ด้วยตน ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติ ไม , เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณบัสสนะด้วยตน 
ไม , ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณบัสสนะ บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน 
ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์คนอื่น 

[๑๓๕] บุคคลทำตนให้เดือดร้อน ขวนขวายประกอบสิ่งที่ทำตนให้เดือดร้อน 
เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเปลือย ไม่มีอาจาระ บริโภคอุจจาระซึ่งติดที่มือ 
คนเรียกให้มารับภิกษาไม่มา คนบอกให้หยุดไม , หยุด ไม่ยินดีภิกษาที่เขารับก่อนแล้วนำมา 
ไม่ยินดีภิกษาที่เขาทำอุทิศเพื่อตน ไม่รับนิมนต์เขา ไม่รับภิกษาที่เขาคดจากหม้อแล้วก็ให้ 
ไม่รับจากหม้อข้าวหรือกระเช้า ไม่รับภิกษาที่มีธรณีประตูเป็นระหว่างคั่น ไม่รับภิกษาที่มีท่อนไม้ 
เป็นระหว่างคั่น ไม่รับภิกษาที่มีสากเป็นระหว่างคั่น ไม , รับภิกษาของคนทั้ง ๒ ซึ่งกำลังบริโภคอยู่ 
ไม่รับภิกษาของหญิงมีครรภ์ ไม่รับภิกษาของหญิงที่กำลังให้ลูกดื่มนี้านมอยู่ไม , รับภิกษาของหญิง 
ผู้อยู่ในระหว่างบุรุษ ไม , รับภิกษาในภัตที่เขาทำรวมกันไว้ ไม่รับภิกษาในที่เขาเลี้ยงสุนัข ไม่รับ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 163 

ภิกษาในที่มีแมลงวันอยู่เป็นหมู , ๆ ไม่รับปลาเนื้อ ไม่ดื่มสุราเมรัย นื้าส่าหมัก บุคคลผู้นั้นเป็น 
ผู้รับภิกษาในเรือนหลังเดียวยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยข้าวเพียงคำเดียวบ้าง เป็นผู้รับภิกษาใน 
เรือนสองหลังยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยข้าวสองคำบ้าง ฯลฯ เป็นผู้รับภิกษาในเรือนเจ็ดหลัง 
ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยข้าวเจ็ดคำบ้าง ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยภิกษาอันเขาชัดไว้ให้ ๑ ที่บ้าง 
ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยภิกษาอันเขาชัดไว้ให้๒ ที่บ้าง ฯลฯยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยภิกษาอันเขา 
ชัดไว้ให้๗ ที่บ้าง ย่อมบริโภคอาหารวันละ ๑ ครั้งบ้าง ย่อมบริโภคอาหารสองวันต่อครั้งบ้าง ฯลฯ 
ย่อมบริโภคอาหารเจ็ดวันต่อครั้งบ้าง เป็นผู้ขวนขวายประกอบในการบริโภคอาหารโดยปริยาย 
กึ่งเดือนต่อครั้งบ้าง เห็นปานนี้อยู่ ด้วยประการฉะนี้บุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีผักเป็นภักษาบ้าง 
เป็นผู้มี'ข้าวฟ์างเป็นภักษาบ้าง เป็นผู้มีลูกเดือยเป็นภักษาบ้าง เป็นผู้มีเศษหนังเป็นภักษาบ้าง 
เป็นผู้มียางไม้เป็นภักษาบ้าง เป็นผู้มีปลายข้าวเป็นภักษาบ้างเป็นผู้มีข้าวตังเป็นภักษาบ้าง 
เป็นผู้มีนั้าข้าวเป็นภักษาบ้าง เป็นผู้มีหญ้าเป็นภักษาบ้าง เป็นผู้มี , โคมัยเป็นภักษาบ้าง ยังอัตภาพ 
ให้เป็นไปด้วยมูลผลาหารในป่ามีปกติบริโภคผลไม้ที่หล่นแล้ว บุคคลผู้นั้นย่อมครองผ้าป่านบ้าง 
ย่อมครองผ้าเจือป่านบ้าง ย่อมครองด้าที่เขาทิ้งจากซากศพบ้าง ย่อมครองผ้าบังสุกุลบ้าง ย่อม 
ครองผ้าเปลือกไม้บ้าง ย่อมครองผ้าหนังเสือบ้าง ย่อมครองผ้าหนังเสือผ่ากลางบ้างย่อมครองผ้า 
คากรองบ้าง ย่อมครองผ้าเปลือกไม้กรองบ้าง ย่อมครองผ้าผลไม้กรองบ้าง ย่อมครองผ้ากัมพล 
ที่ทำด้วยผมมนุษย์บ้าง ย่อมครองผ้ากัมพลที่ทำด้วยหนังสัตว์ร้ายบ้าง ย่อมครองผ้าที่ทำด้วย 
ปีกนกเค้าบ้าง เป็นผู้ถอนผมและหนวดขวนขวายประกอบในการถอนผมและหนวดบ้าง 
เป็นผู้ยืนอยู่โดยไม่ต้องการที่นั่งบ้าง เป็นผู้นั่งกระโหย่งประกอบความเพียรในการนั่งกระโหย่งบ้าง 
เป็นผู้ทำการยืนและจงกรมเป็นต้นบนเหล็กแหลม สำเร็จการนอนบนเหล็กแหลมนั้นบ้าง เป็นผู้ 
ขวนขวายประกอบความเพียรในการลงนั้าลอยบาปมีเวลาเย็นเป็นครั้งที่ ๓ อยู่บ้างเป็นผู้ขวนขวาย 
ประกอบในการยังกายให้ร้อนทั่ว และให้ร้อนรอบ มีประการมิใช่น้อยเห็นปานนี้ด้วยประการ 
ฉะนี้อยู่ บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า ยังตนให้เดือดร้อน และขวนขวายประกอบในสิ่งที่ทำตน 
ให้เดือดร้อน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 164 

บุคคลทำผู้อื่นให้เดือดร้อน ขวนขวายประกอบสิ่งที่ยังผู้อื่นให้เดือดร้อน เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าแกะ ฆ่าสุกร ฆ่าเนื้อ ฆ่านก เป็นพราน เป็น 
ชาวประมง เป็นโจร เป็นโจรผู้ฆ่าคน เป็นคนฆ่าโค เป็นผู้รักษาเรือนจำ ก็หรือว่าบุคคลบางพวก 
แม้เหล่าอื่น ผู้มีการงานอันทารุณ บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ขวนขวายประกอบ 
สิ่งที่ยังให้ผู้อื่นเดือดร้อน 

บุคคลทำตนให้เดือดร้อน และขวนขวายประกอบสิ่งที่ยังตนให้เดือดร้อน ทำผู้อื่น 
ให้เดือดร้อน และขวนขวายประกอบสิ่งที่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นกษัตริย์ผู้พระราชาได้รับมูรธาภิเษกแล้ว หรือเป็นพราหมณ์ 
มหาศาล บุคคลนั้นให้สร้างสันถาคารใหม่สำหรับพระนครด้านทิศบูรพา ปลงผมและหนวด 
บุ่งห่มหนังเสือพร้อมทั้งเล็บ ทากายด้วยเนยใสและนื้ามัน เกาหลังด้วยเขาเนื้อ เข้าไปสู่สันถาคาร 
พร้อมมเหสีและพราหมณ์ปุโรหิต ผู้นั้นย่อมสำเร็จการนอนในที่นั้น บนพื้นดินปราศจากเครื่องลาด 
ซึ่งบุคคลเข้าไปฉาบทาด้วยของเขียว พระราชาย่อมยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยนั้านมในลันข้างหนึ่ง 
ของแม่โคนั้น ซึ่งมีลูกเช่นกับแม่ [คือแม่ขาวลูกก็ขาว แม่แดงลูกก็แดง] มเหสีย่อมยังอัตภาพ 
ให้เป็นไปด้วยนี้านมในถันที่สองนั้นพราหมณ์ปุโรหิตย่อมยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยนั้านมในลัน 
ที่สามนั้น ย่อมบูชาไฟด้วยนั้านมในถันที่สี่นั้น ลูกโคย่อมยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยนั้านมที่เหลือ 
พระราชานั้นกล่าวแล้วอย่างนี้ว่า พวกท่านจงฆ่าโคตัวผู้ประมาณเท่านี้เพื่อบูชายัญ จงฆ่าลูกโค 
ตัวผู้ประมาณเท่านี้ตัวเมียประมาณเท่านี้เพื่อบูชายัญ จงฆ่าแพะประมาณเท่านี้ จงฆ่าแกะประมาณ 
เท่านี้เพื่อบูชายัญ จงฆ่าม้าประมาณเท่านี้เพื่อบูชายัญ จงตัดไม้ประมาณเท่านี้เพื่อปลูกโรงพิธี 
จงเกี่ยวแฝกประมาณเท่านี้เพื่อประโยชน์แก , การท่าเครื่องแวดล้อม แม้คนเหล่าใดเป็นทาส เป็น 
คนใช้ หรือเป็นกรรมกรของพระราชานั้น แม้คนเหล่านั้นก็ลูกอาชญาคุกคามแล้ว ลูกภัยคุกคาม 
แล้ว มีหน้าชุ่มด้วยนั้าตาร้องไห้อยู่ ย่อมต้องท่าการงานรอบข้างทั้งหลายบุคคลอย่างนี้ชื่อว่า 
เป็นผู้ท่าตนให้เดือดร้อน และขวนขวายประกอบสิ่งที่ท่าตนให้เดือดร้อน ท่าผู้อื่นให้เดือดร้อน 
และขวนขวายประกอบสิ่งที่ท่าผู้อื่นให้เดือดร้อน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 165 

บุคคลที่ไม่ทำตนให้เดือดร้อน และไม่ขวนขวายประกอบสิ่งที่ทำตนให้เดือดร้อน 
ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน และไม , ขวนขวายประกอบสิ่งที่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน เป็นไฉน 

บุคคลนั้น ไม่ทำตนให้เดือดร้อน ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน ไม่มีตัณหา ดับกิเลสได้แล้ว 
เป็นผู้เยือกเย็น เสวยความสุข มีตนอันประเสริฐอยู่ในทิฏฐธรรม พระตถาคตทรงอุบัติขึ้นใน 
โลกนี้พระองค์เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี 
ทรงรู้โลก เป็นสารถีแกบุรุษไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็น 
พระพุทธเจ้า เป็นผู้มี'โชค พระองค์ทรงทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลก พรหมโลก 
สมณพราหมณ์ ประชาพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ เพราะรู้ยิ่งด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศ 
พระองค์ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลาง งามในที่สุด พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ 
ประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิบริบูรณ์สิ้นเชิง คหบดีหรือบุตรแห่งคหบดี หรือผู้ที่เกิดเฉพาะแล้ว 
ในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ย่อมพึงธรรมนั้น ผู้นี้น ครั้นพึงธรรมแล้ว ย่อมได้ความเลื่อมใสในพระตถาคต 
เขาประกอบด้วยการได้เฉพาะซึ่งความเลื่อมใสนั้น ย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่า ฆราวาสคับแคบ 
เป็นทางแห่งธุลี บรรพชามีโอกาสดียิ่ง การที่เราอยู่ครองเรือน จะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธ 
โดยส่วนเดียว เช่นกับสังข์ที่ขัดดีแล้วเป็นของทำได้ยาก ล้ากระไรแล้ว เราพึงปลงผมและหนวด 
นุ่งห่มผ้ากาสาวะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตผู้ไม , มีเรือนดังนี้โดยสมัยอื่นเขาละกองแห่งโภคะ 
น้อยหรือมาก ละเครือญาติน้อยหรือมาก ปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวะออกจากเรือนบวช 
เป็นบรรพชิตผู้ไม่มีเรือนผู้นี้นเป็นผู้บวชแล้วอย่างนี้ถึงพร้อมด้วยสิกขาสาชีพของภิกษุทั้งหลาย 
ละปาณาติบาต เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาต วางท่อนไม้ วางศัสตรา มีความละอาย 
มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชน์เกื้อกูลแก , ปวงสัตว์อยู่ ละการลักทรัพย์ เป็นผู้เว้นขาด 
จากการลักทรัพย์ รับแต่ของที่เขาให้ ต้องการแต่ของที่เขาให้ ไม่ประพฤติตนเป็นขโมย 
เป็นผู้สะอาดอยู่ ละกรรมเป็นข้าศึกแก , พรหมจรรย์ ประพฤติพรหมจรรย์ มีความประพฤติ 
ห่างไกลจากกรรมอันเป็นข้าศึกแก , พรหมจรรย์ เว้นขาดจากเมถุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้าน 
ละการพดเท็จเว้นจากการพดเท็จ พดแต , คำจริง ดำรงคำสัตย์เป็นนิจ มีถ้อยคำมั่นคง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 166 

ไม , พูดพล่อย ไม , พูดลวงโลก ละคำพูดส่อเสียด เว้นขาดจากคำพูดส่อเสียด ปังข้างนี้แล้ว 
ไม , ไปบอกข้างโน้นเพื่อให้คนหมู , นี้แตกร้าวกัน หรือปังข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้เพื่อให้ 
คนหมู , โน้นแตกร้าวกัน สมานคนที่แตกร้าวกันแล้วห้าง ล่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วห้าง 
ชอบความพร้อมเพรียงกัน ยินดีให้ความพร้อมเพรียงกัน เพลิดเพลินในหมู , คนที่พร้อมเพรียงกัน 
กล่าวแต่คำที่ทำให้คนพร้อมเพรียงกัน ละคำหยาบเว้นขาดจากคำหยาบ กล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษ 
เพราะหู เป็นที่ตั้งแห่งความรักจับใจ เป็นของชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่ พอใจ 
ละคำเพ้อเจอ เว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อ พูดถูกกาล พูดแต่คำที่เป็นจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม 
พูดอิงวินัย พูดแต่คำมีหลักฐาน มีที่อ้าง มีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์ โดยการอันควร 
ผู้นั้นเป็นผู้เว้นขาดจากการพรากพืชคาม และภูตคาม เป็นผู้ฉันหนเดียว เว้นการฉันในราตรี 
งดจากการฉันในเวลาวิกาล เว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้อง ประโคมดนตรี และดู 
การเล่นอันเป็นข้าศึกต่อพระศาสนาเว้นขาดจากการทัดทรงประดับ และตกแต่งร่างกายด้วย 
ดอกไม้ของหอม และเครื่องประเทืองผิว อันเป็นที่ตั้งแห่งการแต่งตัว เว้นขาดจากการนั่งนอน 
บนที่นั่งที่นอนสูงและใหญ่ เว้นขาดจากการรับทองและเงิน เว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบ 
เว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ เว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารี เว้นขาดจากการรับทาสีและทาสา 
เว้นขาดจากการรับแพะและแกะ เว้นขาดจากการรับไก่และสุกร เว้นขาดจากการรับช้าง โค 
ม้า ลา เว้นขาดจากการรับไร , นา และที่ดิน เว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้ 
เว้นขาดจากการซื้อการขาย เว้นขาดจากการโกงด้วยเครื่องตวงเครื่องวัด เว้นขาดจากการ 
คดโกงโดยการรับสินบน โดยการหลอกลวง โดยการทำของเทียมของปลอม เว้นขาดจากการตัด 
การฆ่า การจองจำ การดีชิง การปล้น และการกรรโชก เธอเป็นผู้ยินดีด้วยจีวรสำหรับบริหารกาย 
ด้วยบิณฑบาตสำหรับบริหารท้อง เธอย่อมถือเอาเพียงบริขาร ๘ เท่านั้นแล้ว หลีกไปโดยทิศที่ตน 
ปรารถนาจะไป นกซึ่งมีปีก มีภาระเพียงปีกของตนอย่างเดียวเท่านั้น ย่อมบินไปตามทิศที่ตน 
ประสงค์จะไป ชื่อแม้ฉันใด เธอก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมยินดีด้วยจีวรสำหรับบริหารกาย 
ด้วยบิณฑบาตสำหรับบริหารท้อง ย่อมถือเอาเพียงบริขารเท่านั้นแล้วหลีกไปโดยทิศที่ตนปรารถนา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 167 

จะไป เธอประกอบแล้วด้วยศีลขันธ์อันประเสริฐนี้ย่อมเสวยเฉพาะซึ่งสุขอันหาโทษมิได้ในภายใน 

เธอเห็นรูปด้วยตา ไม , เป็นผู้ถือเอาซึ่งนิมิต ไม่เป็นผู้ถือเอาซึ่งอนุพยัญชนะ อกุศลธรรม 

ทั้งหลายอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัส พึงซ่านไปตามบุคคลผู้ไม , สำรวมอินทรีย์ คือจักษุนี้อยู่ 

เพราะการไม , สำรวมอินทรีย์คือจักษุใดเป็นเหตุ ย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์คือจักษุนั้น ย่อม 

รักษาอินทรีย์คือจักษุ ย่อมถึงความสำรวมในอินทรีย์คือจักษุพึงเสียงด้วยหู ฯลฯ สูดกลิ่นด้วย 

จมูก ฯลฯ ลิ้มรสด้วยลิ้น ฯลฯ ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย ฯลฯ รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว 

ไม , เป็นผู้ถือเอาซึ่งนิมิตไม่เป็นผู้ถือเอาซึ่งอนุพยัญชนะ อกุศลธรรมทั้งหลายอันลามก คือ อภิชฌา 

และโทมนัส พึงซ่านไปตามบุคคลผู้ไม , สำรวมอินทรีย์ คือใจนี้อยู่เพราะการไม , สำรวมอินทรีย์ คือ 

ใจใด ย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์คือใจนั้น ย่อมรักษาอินทรีย์คือใจนั้น ย่อมถึงความ 

สำรวมในอินทรีย์คือใจนั้น เธอประกอบแล้วด้วยอินทรียสังวรอันประเสริฐนี้ ย่อมเสวยเฉพาะ 

ซึ่งความสุขอันสรรพกิเลสรั่วรดไม , ได้ เธอย่อมทำความรู้ทั่วพร้อมในการก้าวไป ในการ 

ถอยกลับ ย่อมทำความรู้ทั่วพร้อมในการแลไปข้างหน้า และเหลียวไปข้างๆ ย่อมทำความรู้ทั่ว 

พร้อมในการคู้เข้า เหยียดออก ย่อมทำความรู้ทั่วพร้อมในการทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ย่อม 

ทำความรู้ทั่วพร้อมในการกิน ดื่ม เคี้ยว ลิ้ม ย่อมทำความรู้ทั่วพร้อมในการส่ายอุจจาระปัสสาวะ 

ย่อมทำความรู้ทั่วพร้อมในการเดินไป ในการยืน ในการนั่ง ในการหลับ ในการตื่น ในการพูด 

ในการนิ่งๆ เธอประกอบด้วยศีลขันธ์อันประเสริฐนี้ประกอบด้วยอินทรียสังวรอันประเสริฐนี้ 

ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะอันประเสริฐนี้และประกอบด้วยความสันโดษอันประเสริฐนี้ย่อม 

เสพเสนาสนะอันสงัด เช่น ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขาลิ้าในเขา ป่าช้า ป่าดง กลางแจ้ง 

กองฟาง เธอกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตร นั่งขัดสมาธิ ตั้งกายให้ตรง ดำรงสติให้มั่น 

เธอละอภิชฌาในโลกเสียได้ มีจิตปราศจากอภิชฌาอยู่ ยังจิตให้ผ่องใสจากอภิชฌา ละความ 

ขัดเคือง คือ พยาบาทแล้ว มีจิตไม่เบียดเบียน มีความอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลแก , สรรพสัตว์ 

อยู่ ยังจิตให้ผ่องใสจากความขัดเคือง คือ พยาบาทละถีนมิทธะ เป็นผู้ปราศจากถีนมิทธะอยู่ 

มีสัญญาในแสงสว่าง มีสติ มีสัมปชัญญะ ยังจิตให้ผ่องใสจากลีนมิทธะ ละอุทธัจกุกกุจจะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 168 

เป็นด้มีจิตไม่ฟ้งซ่านอยู่ ผู้มีชิตสงบระงับในภายใน ยังจิตให้ผ่องใสจากอุทธัจจกุกกุจจะ 

ละวิจิกิจฉา มีวิจิกิจฉาอันข้ามได้แล้ว ไม่มีการกล่าวว่าอย่างไรในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ ยังจิต 

ให้ผ่องใสจากวิจิกิจฉา เธอละนิวรณ์ห้าเหล่านั้นอันเป็นอุปกิเลสแห่งใจทำปัญญาให้ทุรพลได้แล้ว 

สงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย เข้าถึงปฐมฌานมีวิตก มีวิจารมีปีติ และสุข 

อันเกิดแต่วิเวก สำเร็จอิริยาบถอยู่ เพราะความสงบแห่งวิตกและวิจาร เข้าทุติยฌานอันยัง 

ชิตใจให้ผ่องใส เป็นธรรมเอกผุดขึ้นภายในไม , มีริตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ 

สำเร็จอิริยาบถอยู่ เพราะเบื่อหน่ายปีติ เป็นผู้มี'จิตเป็นอุเบกขาอยู่ มีสติสัมปชัญญะอยู่ และ 

เสวยสุขด้วยกายเข้าตติยฌาน มีนัยอันพระอริยะทั้งหลายกล่าวว่า เป็นผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา มีสติ 

อยู่เป็นสุขดังนี้สำเร็จอิริยาบถอยู่ เพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและ 

โทมนัสในก่อนเทียว เข้าจตุตถฌาน ไม่มีสุข ไม , มีทุกข์มีสติบริสุทธ!เกิดแต่อุเบกขาสำเร็จ 

อิริยาบถอยู่ เมื่อชิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ”!ผองแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส เป็นธรรมชาติ 

อ่อน ควรแก , การงานตั้งมื่นแล้วถึงความไม , หวั่นไหวแล้วดังนี้เธอย่อมน้อมจิตไปเพื่อ 

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอย่อมระลึกชาติที่เคยเกิดในก่อนได้เป็นอันมาก นี้คืออย่างไร คือ 

หนึ่งชาติบ้าง สองชาติบ้าง สามชาติบ้าง สี่ชาติบ้าง ห้าชาติบ้าง สิบชาติบ้าง ยี่สิบชาติบ้าง 

สามสิบชาติบ้าง สี่สิบชาติบ้าง ห้าสิบชาติบ้าง ร้อยชาติบ้าง พันชาติบ้าง แสนชาติบ้าง 

ตลอดสังวัฏฏกัลปึเป็นอันมากบ้าง ตลอดริวัฏฏะกัลปึเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัฏฏริวัฏฏะกัลป็ 

เป็นอันมากบ้างว่า ในภพนั้น เราชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีวรรณะอย่างนั้น 

มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้น มีกำหนดอายุเพียงนั้น ครั้นเขาจุติจากภพนั้นแล้ว 

ได้ไปเกิดในภพโน้น แบ้ในภพนั้นก็มีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น 

เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นเขาจุติจากภพนั้นแล้ว ได้มาเกิดในภพนี้ 

เธอย่อมระลึกถึงชาติที่เคยเกิดในก่อนได้เป็นอันมาก พร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุทเทส ด้วย 

ประการฉะนี้ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ” , ผ่องแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 

เป็นธรรมชาติอ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมื่น ถึงความไม , หวั่นไหวแล้วอย่างนี้เธอย่อมน้อมจิตไป 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 169 

เพื่อรู้จุติ และอุปบัติของสัตว์ทั้งหลาย เธอย่อมเห็นหมู , สัตว์ที่กำลังจุติ กำลังเกิดอยู่เลว ประณีต 
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทรามได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิลวงจักษุแห่งมนุษย์ ย่อม 
รู้ชัดซึ่งหมู่มนุษย์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต 
ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือเอาการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไป เขา 
เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 
ไม , ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมทิฏฐิ ยึดถือเอาการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไป เข้า 
ถึงสุคติโลกสวรรค์ ดังนี้เธอย่อมเห็นหมู , สัตว์ที่กำลังจุติ กำลังเกิด เลว ประณีต มี 
ผิวพรรณดี ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุ อันบริสุทธิลวงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์ 
ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการฉะนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจาก 
อุปกิเลส เป็นธรรมชาติอ่อน ควรแก , การงานตั้งมั่นถึงความไม , หวั่นไหวแล้ว อย่างนี้เธอ 
ย่อมน้อมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้เหตุให้เกิดทุกข์ 
นี้ความดับทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า เหล่านี้อาสวะ 
นี้เหตุเกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ซ้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ เมื่อเธอรู้อย่างนี้เห็น 
อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากกามาสวะ แม้จากภวาสวะ แม้จากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพ้น 
แล้วก็มีญาณหยั่งรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ 
ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีบุคคลอย่างนี้ชื่อว่าไม่ทำตนให้เดือดร้อน 
ไม่ขวนขวายประกอบสิ่งที่ทำตนให้เดือดร้อน ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน ไม่ขวนขวายประกอบสิ่ง 
ที่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน บุคคลผู้ไม่ทำตนเดือดร้อน ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เป็นผู้ไม , มีตัณหา 
เป็นผู้มีกิเลสอันดับแล้ว เป็นผู้เย็นแล้ว ย่อมเป็นผู้เสวยความสุข มีตนอันประเสริฐ สำเร็จ 
อิริยาบถอยู่ ในทิฏฐธรรม 

[๑๓๖] บุคคลมีราคะ เป็นไฉน 

บคคลใดละราคะยังไม่ได้ บคคลนี้เรียกว่า ด้มีราคะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 170 
บุคคลมีโทสะ เป็นไฉน 

บุคคลใดละโทสะยังไม , ได้ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มีโทสะ 
บุคคลมีโมหะ เป็นไฉน 

บุคคลใดละโมหะยังไม , ได้ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มี'โมหะ 
บุคคลมีมานะ เป็นไฉน 

บุคคลใดละมานะยังไม , ได้ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มีมานะ 
[๑๓๗] บุคคลผู้ได้เจโตสมถะในภายใน แด , ไม , ได้ปัญญาที่เห็นแจ้งในธรรม 
กล่าวคืออธิปัญญา เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ได้สมาบัติที่สหรคตด้วยรูป หรือสหรคดด้วยอรูป แด , ไม , ได้ 
โลกุดรมรรค หรือโลกุดรผล บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า เป็นผู้ได้เจโตสมถะในภายใน แด , ไม , ได้ 
ปัญญาที่เห็นแจ้งในธรรม กล่าวคือ อธิปัญญา 

บุคคลผู้ได้ปัญญาเห็นแจ้งในธรรม กล่าวคืออธิปัญญา แด , ไม , ได้เจโตสมถะเป็น 
ภายใน เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ได้โลกุตตรมรรคหรือโลกุตตรผล แด , ไม , ได้สมาบัติที่ 
สหรคดด้วยรูป หรือสหรคดด้วยอรูป บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า เป็นเป็นผู้ได้ปัญญาที่เห็นแจ้งในธรรม 
กล่าวคืออธิปัญญา แต่ไม , ได้เจโตสมถะเป็นภายใน 

บุคคลผู้ได้เจโตสมถะเป็นภายในด้วย ได้อธิปัญญาธัมมวิปัสสนาด้วย 
เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ได้สมาบัติที่สหรคตด้วยรูป หรือสหรคดด้วยอรูป เป็นผู้ 
ได้โลกุตตรมรรค หรือโลกุตตรผล บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า เป็นผู้ได้เจโตสมถะเป็นภายในด้วย 
ได้ปัญญาที่เห็นแจ้งในธรรม กล่าวคืออธิปัญญาด้วย 

บุคคลผู้ไม , ได้เจโตสมถะเป็นภายในด้วย ไม , ได้ปัญญาที่เห็นแจ้งในธรรมกล่าวคือ 
อธิปัญญาด้วย เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 171 

บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้ได้สมาบัติที่สหรคตด้วยรูป หรือสหรคตด้วยอรูป ไม่ 
เป็นผู้ได้โลกุตตรมรรค หรือโลกุตตรผล บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า เป็นผู้ไม , ได้เจโตสมถะเป็นภายใน 
ด้วย ไม , ได้ปัญญาที่เห็นแจ้งในธรรม กล่าวคืออธิปัญญาด้วย 

[๑๓๘] บุคคลไปตามกระแส เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมเสพกาม ย่อมกระทำกรรมอันลามกนี้เรียกว่า บุคคลไป 
ตามกระแส 

บุคคลไปทวนกระแส เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เสพกามและไม่กระทำกรรมอันลามก บุคคลนั้นถึงจะมีทุกข์ 
มีโทมนัส มีหน้าชุ่มด้วยนี้า ร้องไห้อยู่ ก็ยังประพฤติพรหมจรรย์บริบูรณ์บริสุทธิอยู่ นี้เรียกว่า 
บุคคลไปทวนกระแส 

บุคคลผู้ตั้งตัวได้แล้ว เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดผุดขึ้น เพราะความสินไปแห่งโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ 
ปรินิพพานในโลกนั้น มีการไม , กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดา นี้เรียกว่า บุคคลตั้งตัวได้แล้ว 

บุคคลข้ามถึงส่งยืนอยู่บนบก เป็นพราหมณ์ เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ กระทำให้แจ้งแล้ว เข้าถึงแล้วซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาริมุติ อันหา 
อาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย เพราะรู้ยิ่งด้วยตนเอง สำเร็จอิริยาบถอยู่ใน 
ทิฏฐธรรม นี้เรียกว่า บุคคลข้ามถึงส่งยืนอยู่บนบก เป็นพราหมณ์ 

[๑๓๙] บุคคลผู้มีสุตะน้อย และไม , ได้ประโยชน์เพราะสุตะเป็นไฉน 

สุตะคือสูตร เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม 
เวทัลละ ของบุคคลบางคนในโลกนี้มีน้อย บุคคลนั้นไม , รู้อรรถ ไม , รู้ธรรมแห่งสุตะอันน้อยนั้น 
ไม่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลอย่างนี้ชื่อว่า เป็นผู้มีสุตะน้อย ไม , ได้ประโยชน์ 
เพราะสุตะนั้น 

บุคคลผู้มีสุตะน้อย แต่ได้ประโยชน์เพราะสุตะ เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 172 

สุตะคือสูตร เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม 
เวทัลละ ของบุคคลบางคนในโลกนี้มีน้อย บุคคลนั้นรู้อรรถรู้ธรรม ของสุตะห้อยนั้น เป็น 
ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า เป็นผู้มีสุตะน้อย แต่ได้ประโยชน์เพราะ 
สุตะ 

บุคคลผู้มีสุตะมาก แต่ไม , ได้ประโยชน์เพราะสุตะ เป็นไฉน 

สุตะ คือสูตร เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม 
เวทัลละ ของบุคคลบางคนในโลกนี้มาก บุคคลนั้น ไม , รู้อรรถ ไม , รู้ธรรมของสุตะมากนั้น ไม่ 
ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า เป็นผู้มีสุตะมาก แต่ไม , ได้ประโยชน์เพราะ 
สุตะ 

บุคคลผู้มีสุตะมาก และได้ประโยชน์เพราะสุตะ เป็นไฉน 

สุตะคือสูตร เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม 
เวทัลละ ของบุคคลบางคนในโลกนี้มาก บุคคลนั้นรู้อรรถรู้ธรรมของสุตะอันมากนั้น เป็นผู้ 
ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม บุคคลอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีสุตะมาก และได้ประโยชน์เพราะสุตะ 

[๑๔๐] บุคคลผู้เป็นสมณะไม , หวั่นไหว เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ชื่อว่าเป็นพระโสดาบันเพราะความสิ้นไปแห่งสัญโญชน์ ๓ มี 
อันไม่ตกไปในอบายภูมิ เป็นผู้เที่ยง เป็นผู้จักตรัสรู้ในเบื้องหห้า นี้เรียกว่า บุคคลผู้เป็นสมณะ 
ไม , หวั่นไหว 

บุคคลผู้เป็นสมณะบัวหลวง เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ชื่อว่า เป็นพระสกทาคามี เพราะความสิ้นไปแห่งสัญโญชน์ ๓ 
เพราะทำราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางลง จะมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ก็ชักทำที่ 
สุดแห่งทุกข์ได้ นี้เรียกว่า บุคคลผู้เป็นสมณะบัวหลวง 

บุคคลผู้เป็นสมณะบัวขาว เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดผุดขึ้น เพราะความสิ้นไปแห่งโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ 
และปรินิพพานในเทวโลกนั้น มีอันไม , กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดา นี้เรียกว่า บุคคลผู้เป็น 
สมณะบัวขาว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 173 

บุคคลผู้เป็นสมณะสุขุมาลในหมู , สมณะ เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้รู้ยิ่งด้วยตนเองแล้ว กระทำให้แจ้งแล้ว เข้าถึงแล้วซึ่งเจโตวิมุติ 
ปัญญ!วิมุติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายแล้ว สำเร็จอิริยาบถอยู่ 
ในทิฏฐธรรมเทียว นี้เรียกว่า บุคคลผู้เป็นสมณะสุขุมาลในหมู , สมณะ 
จตุกกนิทเทส จบ 
ปัญจกนิทเทส 
[บุคคล ๕ จำพวก] 

[๑๔๑] บรรดาบุคคลที่ได้แสดงไว้แล้วนั้นๆ บุคคลนี้ใดต้องอาบัติด้วยเดือดร้อนด้วย 
ทั้งไม , รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุติ ซึ่งปัญญ!วิมุติ อันเป็นที่ดับโดยไม , เหลือแห่งอกุศลธรรม 
อันลามกที่เกิดขึ้นแล้วแก่บุคคลนั้นเหล่านั้นบุคคลนั้นเป็นผู้อันบุคคลที่ ๕ พึงว่ากล่าว 
อย่างนี้ว่า อาสวะทั้งหลายเกิดแต่การต้องอาบัติ ย่อมมีแก่ท่านแล อาสวะทั้งหลายเกิดแต่ความ 
เดือดร้อน ย่อมเจริญยิ่งแก , ท่าน ทางดีที่สุด ขอท่านผู้มีอายุ จงละอาสวะทั้งหลายที่เกิดแต่การ 
ต้องอาบัติจงบรรเทาอาสวะทั้งหลายอันเกิดแต่ความเดือดร้อน จงยังจิตและปัญญาให้เจริญ 
ด้วยอาการอย่างนี้ท่านจักเป็นผู้เสมอด้วยบุคคลที่ ๕ นี้ 

บุคคลนี้ใด ต้องอาบัติ แต่ไม่เดือดร้อน ทั้งไม , รู้ซัดตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุติ 
ซึ่งปัญญา’วิมุติ อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วแก่บุคคลนั้น 
เหล่านั้น บุคคลนั้นเป็นผู้อันบุคคลที่ ๕ พึงกล่าวอย่างนี้ว่าอาสวะทั้งหลายเกิดแต่การต้องอาบัติ 
ย่อมมีแก่ท่านแล้ว อาสวะทั้งหลายเกิดแต่ความเดือดร้อน ย่อมไม , เจริญยิ่งแก , ท่าน ทางดีที่สุด 
ขอท่านผู้มีอายุ จงละอาสวะทั้งหลาย ซึ่งเกิดแต่การต้องอาบัติ จงยังจิตและปัญญาให้เจริญ 
ด้วยอาการอย่างนี้ท่านจักเป็นผ้เสมอด้วยบคคลที่ ๕ นี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 174 

บุคคลนี้ใด ไม่ต้องอาบัติแต่มีความเดือดร้อน ทั้งไม , รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุติ 
ซึ่งปัญญาริมุติ อันเป็นที่ดับไปโดยไม , เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามก ซึ่งเกิดขึ้นแล้วแก่บุคคลนั้น 
บุคคลนั้นเป็นผู้อันบุคคลที่ ๕ พึงว่ากล่าวอย่างนั้วำ อาสวะทั้งหลายเกิดแต่การต้องอาบัติ ย่อม 
ไม , มีแก , ท่านแล อาสวะทั้งหลายเกิดแต่ความเดือดร้อน ย่อมไม่เจริญยิ่งแก่ท่าน ทางที่ดีที่สุด 
ท่านผู้มีอายุจงบรรเทาอาสวะทั้งหลาย 1 ซึ่งเกิดแต่ความเดือดร้อน จงยังจิตและปัญญาให้เจริญ 
ด้วยอาการอย่างนี้ท่านจักเป็นผู้เสมอด้วยบุคคลที่ ๕ นี้ 

บุคคลนี้ใดไม่ต้องอาบัติ ไม่มีความเดือดร้อน ทั้งไม , รู้ตามความเป็นจริง ซึ่งเจโตวิมุติ 
ซึ่งปัญญาวิมุดึ อันเป็นที่ดับไปโดยไม , เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกซึ่งเกิดขึ้นแล้วแก่บุคคลนั้น 
บุคคลนั้นเป็นผู้อันบุคคลที่ ๕ พึงกล่าวอย่างนี้ว่าอาสวะทั้งหลายซึ่งเกิดแต่ความต้องอาบัติ 
ย่อมไม่มีแก่ท่านแล อาสวะซึ่งเกิดแต่ความเดือดร้อน ย่อมไม่เจริญยิ่งแก่ท่าน ทางดีที่สุด 
ขอท่านผู้มีอายุ จงยังจิตและปัญญาให้เจริญด้วยอาการอย่างนี้ท่านชักเป็นผู้เสมอด้วยบุคคล 
ที่ ๕ นี้ 

บุคคล ๔ จำพวกเหล่านี้อันบุคคลที่ ๕ นี้กล่าวสอนอยู่อย่างนี้พรํ่าสอนอยู่อย่างนี้ 
ย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะโดยลำดับ 

[๑๔๒] บุคคลให้แล้วดูหมิ่น เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ให้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ กิลานปัจจัย เภสัชบริขาร 
แก , บุคคลใด แล้วพูดแก่บุคคลนั้นว่า คนนี้ได้แต่รับของที่เขาให้ดังนี้ชื่อว่า ให้แล้วดูหมิ่น 
บุคคลนั้น บุคคลอย่างนี้ชื่อว่าให้แล้วดูหมิ่น 

บุคคลดูหมิ่นด้วยการอยู่ร่วม เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ ตนย่อมอยู่ร่วมกับด้วยบุคคลใด สิ้น ๒ ปี หรือ ๓ ปี 
ย่อมดูหมิ่นบุคคลนั้นด้วยการอยู่ร่วม บุคคลอย่างนี้ชื่อว่าดูหมิ่นด้วยการอยู่ร่วม 

บุคคลผู้เชื่อง่าย เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อเขาสรรเสริญหรือติเตียนผู้อื่น ย่อมเชื่อทันทีบุคคลอย่างนี้ชื่อว่า 
ผู้เชื่อง่าย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 175 

บุคคลโลเล เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธาไม่จริงจัง มีความภักดีไม่จริงจังมีความรักไม่จริงจัง 
มีความเลื่อมใสไม , จริงจัง บุคคลอย่างนี้ชื่อว่าโลเล 

บุคคลผู้โง่งมงาย เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมไม , รู้กุศลธรรม อกุศลธรรม ย่อมไม , รู้สาวัชชธรรม 
อนวัชชธรรม ย่อมไม , รู้หีนธรรม ปณีตธรรม ย่อมไม , รู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยของดำของขาว 
บุคคลอย่างนี้ชื่อว่าผู้โง่งมงาย 

บรรดาบุคคลเหล่านั้น บุคคลเปรียบด้วยนักรบอาชีพ ๕ จำพวกเป็นไฉน 

[๑๔๓] นักรบอาชีพ ๕ จำพวก 

นักรบบางคนในโลกนี้พอเห็นปลายธุลีเท่านั้น ย่อมชะงัก ย่อมหยุด ย่อมไม่ตั้งมั่น 
ย่อมไม , อาจเข้าสัรบ นักรบอาชีพบางคน แม้เห็นปานนี้ ย่อมมี , ในโลกนี้นี้เป็นนักรบจำพวกที่ ๑ 
ที่มีปรากฏอยู่ในโลก 

นักรบอาชีพลื่นยังมีอยู่อีก คือ นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้เห็นปลายธุลีแล้วยังอดทนได้ 
แต่ว่าพอเห็นปลายธงเท่านั้น ย่อมชะงัก ย่อมหยุด ย่อมไม่ตั้งมั่นย่อมไม , อาจเข้าสัรบ นักรบ 
อาชีพบางคนแม้เห็นปานนี้ย่อมมีในโลกนี้นี้เป็นนักรบอาชีพจำพวกที่สอง ที่มีปรากฏอยู่ 
ในโลก 

นักรบอาชีพลื่นยังมีอยู่อีก คือ นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้เห็นปลายธุลี ยังอดทนได้ 
เห็นปลายธงยังอดทนได้ แต่พอได้ยินเสียงพลนิกายอึกทึกเท่านั้นย่อมชะงัก ย่อมหยุด 
ย่อมไม่ตั้งมั่น ย่อมไม , อาจเข้าสัรบ นักรบอาชีพบางคนแม้เห็นปานนี้ ย่อมมีในโลกนี้นี้เป็น 
นักรบอาชีพจำพวกที่ ๓ ที่มีปรากฏอยู่ในโลก 

นักรบอาชีพลื่นยังมีอยู่อีก คือนักรบอาชีพบางคนในโลกนี้เห็นปลายธุลียังอดทนได้ 
เห็นปลายธงยังอดทนได้ได้ยินเสียงพลนิกายอึกทึกยังอดทนได้แต่พอถูกอาวุธแม้แต่เล็กน้อย 
ย่อมเดือดร้อนระสํ่าระสาย นักรบอาชีพบางคนแม้เห็นปานนี้ ย่อมมีในโลกนี้นี้เป็นนักรบ 
อาชีพจำพวกที่ ๔ ที่มีปรากฏอยู่ในโลก 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 176 

นักรบอาชีพอื่นยังมีอยู่อีก คือนักรบอาชีพบางคนในโลกนี้เห็นปลายธุลีเห็นปลายธง 
ได้ยินเสียงพลนิกายอึกทึก ถูกอาวุธก็อดทนได้ นักรบนั้นชนะสงครามนั้นแล้ว ได้ชื่อว่า 
ผู้มีสงครามอันชนะวิเศษแล้ว ย่อมครอบครองความเป็นยอดสงครามนั้นนั่นแลไว้ได้ นักรบอาชีพ 
บางคนแม้เห็นปานนี้ย่อมมีในโลกนั้นั้เป็นนักรบอาชีพจำพวกที่ ๕ ที่มีปรากฏอยู่ในโลก 

นักรบอาชีพ ๕ จำพวกเหล่านั้มีปรากฏอยู่ในโลก 

[๑๔๔] บุคคลเปรียบด้วยนักรบอาชีพ ๕ จำพวกเหล่านั้มีปรากฏอยู่ในหมู่ภิกษุฉันนั้น 
เหมือนกัน 

ภิกษุ ๕ จำพวก เป็นไฉน 

ภิกษุบางรูปในศาสนานั้พอเห็นปลายธุลีเท่านั้น ย่อมจมอยู่ในมิจฉาวิตก ย่อมหยุด 
ย่อมดำรงอยู่ไม , ได้ ย่อมไม , อาจสืบต่อพรหมจรรย์ได้ แสดงความเป็นผู้ทุรพลในสิกขาออกให้ 
ปรากฏ บอกลาสิกขาเวียนมาเพื่อความเป็นคนเลวถามว่า ปลายธุลีของภิกษุนั้น เป็นอย่างไร? 

คือภิกษุในศาสนานั้ได้ยินข่าวว่าในม้านหรือในนิคมชื่อโน้น มีสตรีหรือกุมารีรูปงามน่ารัก 
น่าเลื่อมใส ประกอบพร้อมด้วยผิวพรรณและทรวดทรงอันงามยิ่ง ภิกษุนั้นครั้นได้ยินข่าวนั้นแล้ว 
ย่อมจมอยู่ในมิจฉาวิตก ย่อมหยุด ย่อมไม่ดำรงอยู่ได้ ย่อมไม , อาจสืบต่อพรหมจรรย์ได้ 
แสดงความเป็นผู้ทุรพลในสิกขาออกให้ปรากฏ บอกลาสิกขาแล้วเวียนมาเพื่อความเป็นคนเลว 
นั้ชื่อว่า ปลายธุลีของภิกษุนั้น นักรบอาชีพนั้น พอเห็นปลายธุลีเหล่านั้น ย่อมชะงัก ย่อมหยุด 
ย่อมไม่ตั้งนั่น ย่อมไม , อาจเข้าล;รบ แม้ฉันใดภิกษุนั้ก็อุปไมยฉันนั้น บุคคลบางคนแม้เห็นปานนี้ 
ย่อมมีในโลกนั้บุคคลเปรียบด้วยนักรบอาชีพจำพวกที่ ๑ นั้มีปรากฏอยู่ในหมู่ภิกษุ 

ภิกษุจำพวกอื่นยังมีอยู่อีก คือภิกษุบางรูปในศาสนานี้เห็นปลายธุลี ยังอดทนได้ 
แต่พอเห็นปลายธงเท่านั้น ย่อมจมอยู่ในมิจฉาวิตก ย่อมหยุดย่อมไม่ดำรงอยู่ได้ ย่อมไม , อาจ 
สืบต่อพรหมจรรย์ได้ แสดงความเป็นผู้ทุรพลในสิกขาออกให้ปรากฏ บอกลาสิกขาแล้วเวียนมา 
เพื่อความเป็นคนเลว ปลายธงของภิกษุนั้น เป็นอย่างไร? คือภิกษุในศาสนานั้ไม่เพียงแต่ 
ได้ยินข่าวเล่าลือว่าในม้านหรือในนิคมชื่อโน้น มีสตรีหรือกุมารี รูปงามน่าดูน่าเลื่อมใส 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 177 

ประกอบพร้อมด้วยผิวพรรณและทรวดทรงอันงามยิ่งดังนี้แต่เธอได้เห็นสตรีหรือกุมารีรูปงาม 
น่าดูน่าเลื่อมใส ประกอบพร้อมด้วยผิวพรรณและทรวดทรงอันงามยิ่งด้วยตนเอง ครั้นเธอเห็น 
เขาแล้วย่อมจมอยู่ในมิจฉาวิตก ย่อมหยุด ไม , ดำรงอยู่ได้ไม , อาจสืบต่อพรหมจรรย์ได้ แสดง 
ความเป็นผู้ทุรพลในสิกขาออกให้ปรากฏบอกลาสิกขา เวียนมาเพื่อความเป็นคนเลว นี้ชื่อว่า 
ปลายธงของภิกษุนั้นนักรบอาชีพนั้น เห็นปลายธุลียังอดทนได้ แต่พอเห็นปลายธงเท่านั้น 
ย่อมชะงักย่อมหยุด ย่อมไม่ตั้งมั่น ย่อมไม , อาจเข้าสิ , รบได้ แม้ฉันใด ภิกษุนี้ ก็มีอุปไมย 
ฉันนั้น บุคคลบางคนเห็นปานนี้ย่อมมีในโลกนี้บุคคลเปรียบด้วยนักรบอาชีพจำพวกที่ ๒ นี้ 
มีปรากฏอยู่ในหมู่ภิกษุ 

ภิกษุจำพวกอื่นยังมีอยู่อีก คือภิกษุบางรูปในศาสนานี้เห็นปลายธุลีเห็นปลายธง 
ยังอดกลั้นได้ แต่ว่าพอได้ยินเสียงพลนิกายอึกทึกเท่านั้น ย่อมจมอยู่ในมิจฉาวิตก ย่อมหยุด 
ย่อมไม่ดำรงอยู่ได้ ย่อมไม , อาจเพื่อสืบต่อพรหมจรรย์ได้ แสดงความเป็นผู้ทุรพลในสิกขาออก 
ให้ปรากฏ บอกลาสิกขาแล้วเวียนมาเพื่อความเป็นคนเลว การได้ยินเสียงพลนิกายอึกทึกของ 
ภิกษุนั้น เป็นอย่างไร?คือมาตุคามในโลกนี้เข้าไปหาภิกษุผู้อยู่ในป่าอยู่โคนไม้ หรืออยู่เรือน 
ว่างเปล่าแล้ว ย่อมยิ้ม ย่อมทักทาย ย่อมซิกซี้ ย่อมยั่วเย้า เธอถูกมาตุคามยิ้มยั่ว ทักทาย ซิกซี้ 
ยั่วเย้าอยู่ ย่อมจมอยู่ในมิจฉาวิตก ย่อมหยุด ย่อมไม่ดำรงอยู่ได้ ย่อมไม , อาจสือต่อพรหมจรรย์ได้ 
แสดงความเป็นผู้ทุรพลในสิกขาออกให้ปรากฏ บอกลาสิกขาเวียนมาเพื่อความเป็นคนเลว นี้ชื่อว่า 
การได้ยินเสียงพลนิกายอึกทึกของภิกษุนั้นนักรบอาชีพนั้น เห็นปลายธุลีเห็นปลายธง ย่อม 
อดทนได้ แต่พอได้ยินเสียงดังเท่านั้น ย่อมชะงัก ย่อมหยุด ย่อมไม่ตั้งมั่น ย่อมไม , อาจเข้าสัรบ 
แม้ฉันใดภิกษุนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น บุคคลบางคนแม้เห็นปานนี้ ย่อมมีในโลกนี้บุคคลเปรียบด้วย 
นักรบอาชีพคนที่ ๓ นี้มีปรากฏอยู่ในหมู่ภิกษุ 

ภิกษุจำพวกอื่นย้งมีอยู่อีก คือภิกษุบางรูปในศาสนานี้เห็นปลายธุลี เห็นปลายธง 
ได้ยินเสียงพลนิกายอึกทึก ย่อมอดกลั้นได้ แต่เมื่อถูกอาวุธเล็กน้อยย่อมเดือดร้อน ย่อม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 178 

กระสับกระส่าย การถูกอาวุธเล็กน้อยของภิกษุนั้นเป็นอย่างไร? คือมาตุคามในโลกนี้เข้าไปหา 
ภิกษุผู้อยู่ในป่า อยู่โคนไม้ อยู่เรือนว่างเปล่า ย่อมนั่งใกล้ชิด ย่อมนอนใกล้ชิด ย่อมกอดรัด 
ภิกษุนั้น ถูกมาตุคามนั่งใกล้ชิด นอนใกล้ชิด กอดรัด ก็ไม , ลาสิกขา ไม่แสดงความเป็นผู้ 
ทุรพล ย่อมเสพเมถุนธรรม นี้ชื่อว่า การถูกอาวุธเล็กน้อยของภิกษุนั้น นักรบอาชีพนั้น 
เห็นปลายธุลี เห็นปลายธง ได้ยินเสียงพลนิกายอึกทึก ย่อมอดทนไว้ได้ แต่ว่าย่อมเดือดร้อน 
ย่อมระสํ่าระสายในเมื่อถูกอาวุธเล็กน้อย แม้ฉันใด ภิกษุนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น บุคคลบางคน 
แม้เห็นปานนี้ย่อมมีในโลก บุคคลเปรียบด้วยนักรบอาชีพคนที่ ๔ นี้มีปรากฏอยู่ในหมู , ภิกษุ 
ภิกษุจำพวกอื่นยังมีอยู่อีก คือภิกษุบางรูปในศาสนานี้เห็นปลายธุลี เห็นปลายธง 
ได้ยินเสียงพลนิกายอึกทึก ถูกอาวุธเล็กน้อย ย่อมอดทนได้บุคคลนั้นชนะสงครามนั้นแล้ว 
ชื่อว , าผู้มีสงครามอันชนะวิเศษแล้ว ย่อมบรรลุความมีชัยในสงครามนั้นนั่นแล การได้ชัยชนะ 
สงครามของภิกษุนั้น เป็นอย่างไร?คือมาตุคามบางคนในโลกนี้เข้าไปหาภิกษุผู้อยู่ป่า 
อยู่โคนไม้ อยู่เรือนว่างเปล่าแล้วย่อมนั่งใกล้ชิด ย่อมนอนใกล้ชิด กอดรัดภิกษุนั้น 
ถูกมาตุคามนั่งใกล้ชิดนอนใกล้ชิด กอดรัด ก็ปลดเปลื้องเอาตัวรอด แล้วหลีกไปตามปรารถนา 
ภิกษุนั้นย่อมเสพเสนาสนะอันสงัด เช่นป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ลื้าเขา ป่าช้า ป่าดง 
กลางแจ้ง กองฟาง เธอไปอยู่ในป่า โคนต้นไม้ หรือเรือนว่างเปล่า นั่งคู้บัลลังก์ตั้งกายตรง 
ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า เธอย่อมละอภิชฌาในโลก มีจิตปราศจากอภิชฌา สำเร็จอิริยาบถอยู่ 
ยังจิตให้ผ่องใสจากอภิชฌา ละความขัดเคืองคือพยาบาทแล้ว มีจิตไม่เบียดเบียน มีความ 
อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลแก , สรรพสัตว์ สำเร็จอิริยาบถอยู่ ยังชิตให้ผ่องใสจากความ 
ขัดเคืองคือพยาบาทละถีนมิทธะ เป็นผู้ปราศจากลีนมิทธะ มีสัญญาในแสงสว่าง มีสติ 
มีสัมปชัญญะ สำเร็จอิริยาบถอยู่ ยังชิตให้ผ่องใสจากถีนมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะเป็นผู้ไม่ 
ฟ้ง 1 ซ่าน มีจิตเข้าไปสงบระงับในภายใน ยังจิตให้ผ่องใสจากอุทธัจจกุกกุจจะ ละวิจิกิจฉา 
เป็นผู้ข้ามพ้นจากวิจิกิจฉา ไม่เป็นผู้มีการกล่าวว่าอย่างไรในกุศลธรรมทั้งหลาย ยังจิตให้ผ่องใส 
จากวิจิกิจฉา ภิกษุนั้นละนิวรณ์เหล่านี้อันเป็นอุปกิเลสแห่งใจ อันทำปัญญาให้บุรพลเสียได้แล้ว 
สงัดจากกามทั้งหลายสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย เข้าถึงปฐมฌาน มีวิตก วิจาร มีปีติ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 179 

และมีสุขเกิดแต่วิเวก สำเร็จอิริยาบถอยู่ เพราะความสงบแห่งวิตกวิจาร เข้าถึงทุติยฌาณ 
ตติยฌาน จตุตถฌาน สำเร็จอิริยาบถอยู่ ภิกษุนั้นครั้นจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ”!ผุดผ่อง ไม , มีกิเลส 
ดุจเนิน ปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นแล้ว ถึงความไม , หวั่นไหว 
แล้วอย่างนี้ ย่อมยังจิตให้น้อมไปในฌานเป็นเครื่องสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย เธอย่อมรู้ 
ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ย่อมรู้ตาม 
ความเป็นจริงว่าเหล่านี้อาสวะ นี้เหตุเกิดขึ้นแห่งอาสวะ นี้ความดับไปแห่งอาสวะ นี้ข้อปฏิบัติ 
ให้ถึงความดับอาสวะ เมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้น แม้จากกามาสวะ 
แม้จากภวาสวะ แม้จากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว ความรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว ย่อมมี 
ย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความ 
เป็นอย่างนี้ไม่มี นี้คือการได้ชัยชนะในสงครามของภิกษุนั้น นักรบอาชีพนั้น เห็นปลายธุลี 
ปลายธง ได้ยินเสียงพลนิกายอึกทึก ถูกอาวุธเล็กน้อย ย่อมอดทนได้ บุคคลนั้นชนะ 
สงครามแล้ว ชื่อว่า ผู้มีสงครามอันชนะวิเศษแล้ว ย่อมบรรลุความมีชัยในสงครามนั้นนั่นแล 
แม้ฉันใดภิกษุนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น บุคคลบางคนแม้เห็นปานนี้ย่อมมีในโลกนี้บุคคลเปรียบด้วย 
นักรบอาชีพที่ ๕ นี้มีปรากฏอยู่ในหมู่ภิกษุ 

บุคคลเปรียบด้วยนักรบอาชีพ ๕ จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในหมู่ภิกษุ 
[๑๔๕] บรรดาภิกษุเหล่านั้น ภิกษุลือบิณฑบาตเป็นวัตร ๕ จำพวกเป็นไฉน 
ภิกษุเป็นผู้ถึอบิณฑบาตเป็นวัตร เพราะเป็นผู้เขลา เป็นผู้งมงาย 
ภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนาลามก ถูกความอยากได้เข้าครอบงำ จึงถือบิณฑบาตเป็นวัตร 
ภิกษุถือบิณฑบาตเป็นวัตร เพราะเป็นม้า เพราะมีจิตฟ้ง 1 ซ่าน 
ภิกษุถือบิณฑบาตเป็นวัตร เพราะคิดว่าองค์แห่งภิกษุ ผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัตรนี้เป็น 
ข้อที่พระพุทธเจ้า พระสาวกแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายสรรเสริญ 

อีกอย่างหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัตร เพราะอาศัยความปรารถนาน้อยอย่างเดียว 
เพราะอาศัยความสันโดษอย่างเดียว เพราะอาศัยความขัดเกลากิเลสอย่างเดียว เพราะอาศัย 
ความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามนี้อย่างเดียว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 180 

บรรดาภิกษุเหล่านั้น ภิกษุนี้ใดถือบิณฑบาตเป็นวัตร เพราะอาศัยความปรารถนาน้อย 
อย่างเดียว เพราะอาศัยความสันโดษอย่างเดียว เพราะอาศัยความขัดเกลากิเลสอย่างเดียว 
เพราะอาศัยความต้องการด้วย ข้อปฏิบัติอันงามนี้อย่างเดียว ภิกษุนี้เป็นผู้เลิศ เป็นผู้ประเสริฐสุด 
เป็นประมุข เป็นผู้สูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าบรรดาภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัตร ๕ จำพวกเหล่านี้ 
นี้านมเกิดจากแม่'โค นมสัมเกิดจากนี้านม เนยข้นเกิดจากนมสัม เนยใสเกิดจากเนยข้น 
ก้อนเนยใสเกิดจากเนยใส บรรดาเภสัช ๕ นั้น ก้อนเนยใส ชาวโลกกล่าวว่าเลิศชื่อแม้ฉันใด 
ภิกษุถือบิณฑบาตเป็นวัตร นี้ใด เป็นผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัตรเพราะอาศัยความปรารถนาน้อย 
อย่างเดียว เพราะอาศัยความสันโดษอย่างเดียวเพราะอาศัยความขัดเกลากิเลสอย่างเดียว 
เพราะอาศัยความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอย่างเดียว ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุนี้เป็นผู้เลิศ 
เป็นผู้ประเสริฐ เป็นประมุขเป็นผู้สูงสุด เป็นผู้ประเสริฐกว่าภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัตร ๕ 
จำพวกเหล่านี้ 

เหล่านี้ชื่อว่า ภิกษุถือบิณฑบาตเป็นวัตร ๕ จำพวก 

[๑๔๖] ภิกษุถือห้ามภัตรอันนำมาถวาย ต่อภายหลังเป็นวัตร ๕ จำพวก ภิกษุถือนั่งฉัน 
อาสนะเดียวเป็นวัตร ๕ จำพวก ภิกษุถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ๕ จำพวกภิกษุถือไตรจีวรเป็นวัตร 
๕ จำพวก ภิกษุถืออยู่ป่าเป็นวัตร ๕ จำพวก ภิกษุถืออยู่โคนไม้เป็นวัตร ๕ จำพวก ภิกษุถืออยู่ 
ในที่แจ้งเป็นวัตร ๕ จำพวก ภิกษุถือการนั่งเป็นวัตร ๕ จำพวก ภิกษุถืออยู่ในเสนาสนะที่ท่าน 
จัดไว้เป็นวัตร ๕ จำพวก เป็นไฉน 

บรรดาภิกษุเหล่านั้น ภิกษุถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัตร ๕ จำพวกเป็นไฉน 
ภิกษุถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัตร เพราะความเป็นผู้เขลา เพราะความเป็นผู้งมงาย 
ภิกษุมีความปรารถนาลามก ถูกความปรารถนาครอบงำ จึงถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัตร 
ภิกษุถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัตร เพราะเป็นม้า เพราะชิตฟ้งซ่าน 
ภิกษุถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัตร เพราะคิดว่า การอยู่ป่าช้าเป็นวัตรนี้เป็น'ข้อที่พระพุทธเจ้า 
พระสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสรรเสริญ 

อีกอย่างหนึ่ง ภิกษุถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัตร เพราะอาศัยความปรารถนาน้อยอย่างเดียว 
เพราะอาศัยความสันโดษอย่างเดียว เพราะอาศัยความขัดเกลากิเลสอย่างเดียว เพราะอาศัย 
ความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามนี้อย่างเดียว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 181 

บรรดาภิกษุเหล่านั้น ภิกษุนี้ใดถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัตร เพราะอาศัยความปรารถนาน้อย 
อย่างเดียว เพราะอาศัยความสันโดษอย่างเดียว เพราะอาศัยความขัดเกลากิเลสอย่างเดียว เพราะ 
อาศัยความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามนี้อย่างเดียว ภิกษุนี้เป็นผู้เลิศ เป็นผู้ประเสริฐ เป็น 
ประมุข เป็นผู้สูงสุด และเป็นผู้ประเสริฐกว่าภิกษุผู้ถืออยู่ป่าช้าเป็นวัตร ๕ จำพวกเหล่านี้นี้านม 
เกิดจากแม่โคนมสัมเกิดจากนี้านม เนยข้นเกิดจากนมสัม เนยใสเกิดจากเนยข้น ก้อนเนยใส 
เกิดจากเนยใส บรรดาเภสัชเหล่านั้น ก้อนเนยใส ชาวโลกกล่าวว่าเลิศ ชื่อแม้ฉันใด ภิกษุ 
ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัตรนี้ใด เป็นผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัตร เพราะอาศัยความปรารถนาน้อย 
อย่างเดียว เพราะอาศัยความสันโดษอย่างเดียว เพราะอาศัยความขัดเกลากิเลสอย่างเดียว เพราะ 
อาศัยความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามนี้อย่างเดียว ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุนี้เป็นผู้เลิศ เป็น 
ผู้ประเสริฐ เป็นประมุขเป็นผู้สูงสุด เป็นผู้ประเสริฐกว่าภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัตร ๕ 
จำพวกเหล่านี้ 

เหล่านี้ชื่อว่า ภิกษุถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัตร ๕ จำพวก 
ปัญจกนิทเทส จบ 
ฉักกนิทเทส 
[บุคคล ๖ จำพวก] 

[๑๔๗] บรรดาบุคคลเหล่านั้น บุคคลนี้ใด ตรัสรู้สัจจะทั้งหลายด้วยตนเอง ในธรรม 
ทั้งหลาย ที่ไม , ได้สดับมาแล้วในกาลก่อน ทั้งบรรลุความเป็นสัพพัญญในธรรมนั้นด้วย ทั้งถึง 
ความชำนาญในธรรม เป็นกำลังทั้งหลายด้วยบุคคลนั้น พึงเห็นว่าเป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ด้วยพระสัพพัญฌุตญาณนั้น 

บุคคลนี้ใด ตรัสรู้สัจจะทั้งหลายด้วยตนเองในธรรมทั้งหลายที่ไม , ได้สดับมาแล้วใน 
กาลก่อน แต่มิได้บรรลุความเป็นสัพพัญญในธรรมนั้นด้วย ทั้งมิได้ถึงความชำนาญในธรรมเป็น 
กำลังทั้งหลายด้วย บคคลนั้น พึงเห็นว่าเป็น พระปัจเจกพทธเจ้า ด้วยปัจเจกโพธิฌาณนั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 182 

บุคคลนี้ใด มิได้ตรัสรู้สัจจะทั้งหลายด้วยตนเองในธรรมทั้งหลายที่ไม , ได้สดับมาแล้ว 
ในกาลก่อน เป็นผู้ทำที่สุดทุกข์ได้ในทิฏฐธรรมเทียว ทั้งบรรลุสาวกบารมีด้วย บุคคลเหล่านั้น 
พึงเห็นว่าเป็น พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะด้วยสาวกบารมีญาณนั้น 

บุคคลนี้ใด มิได้ตรัสรู้สัจจะทั้งหลายด้วยตนเองในธรรมทั้งหลายที่ไม , ได้สดับมาแล้ว 
ในกาลก่อน เป็นผู้ทำที่สุดทุกข์ได้ในทิฏฐธรรมเทียว แต่ไม่บรรลุสาวกบารมี บุคคลเหล่านั้น 
พึงเห็นว่าเป็น พระอรหันต์ ที่เหลือ ด้วยการกระทำที่สุดแห่งทุกข์นั้น 

บุคคลนี้ใด มิได้ตรัสรู้สัจจะทั้งหลายด้วยตนเองในธรรมทั้งหลายที่ไม , ได้สดับมาแล้ว 
ในกาลก่อน ทั้งมิได้กระทำที่สุดทุกข์ในทิฏฐธรรมเทียว เป็นพระอนาคามี ไม่มาแล้วสู่ความเป็น 
อย่างนี้บุคคลนั้น พึงเห็นว่าเป็น พระอนาคามีด้วยการไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้นั้น 
บุคคลนี้ใด มิได้ตรัสรู้สัจจะทั้งหลายด้วยตนเองในธรรมทั้งหลายที่ไม , ได้สดับมาแล้ว 
ในกาลก่อน ทั้งไม , ได้ทำที่สุดทุกข์ในทิฏฐธรรมเทียว ยังมาสู่ความเป็นอย่างนี้บุคคลเหล่านั้น 
พึงเห็นว่าเป็น พระโสดาบัน พระสกทาคามีด้วยการมาสู่ความเป็นอย่างนี้นั้น 
ฉกกนิทเทส จบ 
สัตตกนิทเทส 
[บุคคล ๗ จำพวก] 

[๑๔๘] บุคคลจมแล้วคราวเดียว ย่อมจมอยู่นั่นเอง เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยอกุศลธรรมอันดำโดย ส่วนเดียว บุคคล 
อย่างนี้ชื่อว่า บุคคลจมแล้วคราวเดียว ย่อมจมอยู่นั่นเอง 
บุคคลโผล่ขึ้นแล้ว จมลงอีก เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมโผล่ขึ้นในกุศลธรรมคือสัทธาอันดี ย่อมโผล่ขึ้นในกุศลธรรม 
คือหิริอันดี ย่อมโผล่ขึ้นในกุศลธรรมคือโอตตัปปะอันดี ย่อมโผล่ขึ้นในกุศลธรรมคือวิริยะอันดี 
ย่อมโผล่ขึ้นในกุศลธรรมคือปัญญาอันดี สัทธาของบุคคลนั้นย่อมไม่ตั้งอยู่ได้ ย่อมไม่เจริญ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 183 

ย่อมเสื่อมไปถ่ายเดียว หิริของบุคคลนั้นไม่ตั้งอยู่ได้ ย่อมไม่เจริญ ย่อมเสื่อมไปถ่ายเดียว 
โอตตัปปะของบุคคลนั้น ย่อมไม่ตั้งอยู่ได้ ย่อมไม่เจริญ ย่อมเสื่อมไปโดยถ่ายเดียว วิริยะของบุคคล 
นั้นย่อมไม , ตั้งอยู่ได้ ย่อมไม , เจริญ ย่อมเสื่อมไปถ่ายเดียว ปัญญาของบุคคลนั้น ย่อมไม , ตั้ง 
อยู่ได้ ย่อมไม่เจริญ ย่อมเสื่อมไปถ่ายเดียว บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า โผล่ขึ้นแล้ว จมลงอีก 

บุคคลโผล่ขึ้นแล้ว หยุดอยู่ เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมโผล่ขึ้นในกุศลธรรมคือสัทธาอันดี ในกุศลธรรมคือหิริอันดี 
ในกุศลธรรมคือโอตตัปปะอันดี ในกุศลธรรมคือวิริยะอันดีในกุศลธรรมคือปัญญาอันดี สัทธาข 
องบุคคลนั้น ไม่เสื่อม ไม่เจริญ คงตั้งอยู่หิริของบุคคลนั้น ไม่เสื่อม ไม่เจริญ คงตั้งอยู่ 
โอตตัปปะของบุคคลนั้น ไม , เสื่อมไม , เจริญ คงตั้งอยู่ วิริยะของบุคคลนั้น ไม่เสื่อม ไม่เจริญ 
คงตั้งอยู่ ปัญญาของบุคคลนั้น ไม่เสื่อม ไม่เจริญ คงตั้งอยู่ บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า โผล่ขึ้นแล้ว 
หยุดอยู่ 

บุคคลโผล่ขึ้นแล้ว เหลียวมองดู เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ โผล่ขึ้นในกุศลธรรมคือสัทธาอันดี ในกุศลธรรมคือหิริอันดี 
ในกุศลธรรมคือโอตตัปปะอันดี ในกุศลธรรมคือวิริยะอันดี ในกุศลธรรมคือปัญญาอันดี บุคคล 
นั้นเป็นพระโสดาบัน เป็นผู้มีอันไม่ตกไปในอบายภูมิเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยง เป็นผู้มีความตรัสรู้ 
เป็นที่ในเบื้องหน้า เพราะสัญโญชน์ ๓ สิ้นไปแล้ว บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า โผล่ขึ้นแล้ว เหลียว 
มองดู 

บุคคลโผล่ขึ้นแล้ว ว่ายข้ามไป เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมโผล่ขึ้นในกุศลธรรมคือสัทธาอันดี ในกุศลธรรมคือหิริอันดี 
ในกุศลธรรมคือโอตตัปปะอันดี ในกุศลธรรมคือวิริยะอันดีในกุศลธรรมคือปัญญาอันดี บุคคล 
นั้นชื่อว่า เป็นพระสกทาคามี เพราะสัญโญชน์๓ สิ้นไปแล้ว เพราะราคะ โทสะ และโมหะ 
เบาบางลง มาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ย่อมกระท่าที่สุดแห่งทุกข์ได้ บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า 
โผล่ขึ้นแล้วว่ายข้ามไป 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 184 

บุคคลโผล่ขึ้นแล้วและว่ายไปถึงที่ตื้นพอหยั่งถึงแล้ว เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมโผล่ขึ้นในกุศลธรรมคือสัทธาอันดี ในกุศลธรรมคือหิริอันดี 
ในกุศลธรรมคือโอตตัปปะอันดี ในกุศลธรรมคือวิริยะอันดีในกุศลธรรมคือปัญญาอันดี บุคคล 
นั้นเป็นอุปปาติกะ เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไปแล้ว จะปรินิพพานในเทวโลกนั้น 
เป็นผู้มีอันไม่กลับมาจากเทวโลกนั้นเป็นธรรมดา บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า โผล่ขึ้นแล้วและว่ายไปถึง 
ที่ตื้นพอหยั่งถึงแล้ว 

บุคคลโผล่ขึ้นและว่ายข้ามไปถึงส่งแล้ว เป็นพราหมณ์ยืนอยู่บนบก เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมโผล่ขึ้นในกุศลธรรมคือสัทธาอันดี ย่อมโผล่ขึ้นในกุศลธรรม 
คือหิริอันดี ย่อมโผล่ขึ้นในกุศลธรรมคือโอตตัปปะอันดี ย่อมโผล่ขึ้นในกุศลธรรมคือวิริยะอันดี 
ย่อมโผล่ขึ้นในกุศลธรรมคือปัญญาอันดี บุคคลนั้นรู้ยิ่งด้วยตนเองแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว เข้าถึงแล้ว 
ซึ่งเจโตวิมุติ ซึ่งปัญญาริมุติชื่อว่าหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปแล้ว สำเร็จอิริยาบถ 
อยู่ในทิฏฐธรรมเทียว บุคคลอย่างนี้ชื่อว่า โผล่ขึ้นและว่ายข้ามไปถึงส่งแล้วเป็นพราหมณ์ยืนอยู่ 
บนบก 

[๑๔๙] บุคคลผู้เป็นอุภโตภาควิมุต เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนั้ถูกต้องวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย สำเร็จอิริยาบถอยู่ และอาสวะทั้งหลาย 
ของบุคคลนั้น สิ้นไปแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญา นี้เรียกว่าบุคคลผู้เป็นอุภโตภาควิมุต 
บุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุต บุคคลผู้เป็นกายสักขี บุคคลผู้เป็นทิฐิปัตตะ บุคคลผู้เป็น 
สัทธาวิมุต บุคคลผู้เป็นธัมมานุสารี เป็นไฉน? และบุคคลผู้เป็นสัทธานุสารี เป็นไฉน 
สัทธินทรีย์ของบุคคลใด ผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้ง โสดาปัตติผลมีประมาณยิ่ง อบรม 
อริยมรรค มีสัทธาเป็นตัวนำ มีสัทธาเป็นประธาน นี้เรียกว่า บุคคลผู้เป็นสัทธานุสารี บุคคล 
ผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผล ชื่อว่าสัทธานุสารีผู้ตั้งอยู่แล้วในผล ชื่อว่าสัทธาวิมุต 
ด้วยประการดังนี้แล 


สัตตกนิทเทส จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 185 
อัฏฐกนิทเทส 
[บุคคล ๘ จำพวก] 

[๑๕๐] บุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยมรรค ๔ ผู้พร้อมเพียงด้วยผล ๔เป็นไฉน 

บุคคลผู้เป็นพระโสดาบัน 

บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผล 

บุคคลผู้เป็นพระสกทาคามี 

บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผล 

บุคคลผู้เป็นพระอนาคามี 

บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล 

บุคคลผู้เป็นพระอรหันต์ 

บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์ 

เหล่านี้ชื่อว่า บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรค ๔ ผู้พร้อมเพรียงด้วยผล ๔ 
อัฏฐกนิทเทส จบ 
นวกนิทเทส 
[บุคคล ๙ จำพวก] 

[๑๕๑] บุคคลผู้เป็นพระสัมมาส้มพุทธเจ้า เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมตรัสรู้สัจจะทั้งหลายด้วยตนเอง ในธรรมทั้งหลายที่ตนมิได้ 
เคยสดับมาแล้วในกาลก่อน บรรลุความเป็นพระสัพพัญญในธรรมนั้นๆ และบรรลุความเป็นผู้ 
มีความชำนาญในธรรม เป็นกำลังทั้งหลายนี้เรียกว่า บุคคลผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 186 

บุคคลผู้เป็นพระปัจเจกพุทธะ เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมตรัสรู้สัจจะทั้งหลายด้วยตนเอง ในธรรมทั้งหลายที่ตนมิได้ 
เคยสดับมาแล้วในกาลก่อน แต่มิได้บรรลุความเป็นพระสัพพัญญในธรรมนั้น ทั้งไม , ถึงความ 
เป็นผู้ชำนาญในธรรมอันเป็นกำลังทั้งหลาย นี้เรียกว่าบุคคลผู้เป็นพระปัจเจกพุทธะ 

บุคคลผู้เป็นอุกโตภาควิมุต เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ถูกต้องวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย สำเร็จอิริยาบถอยู่ ทั้งอาสวะ'ของผู้นั้น 
ก็หมดสิ้นแล้ว เพราะเห็นด้วยปัญญา นี้เรียกว่า บุคคลผู้เป็นอุกโตภาควิมุต 

บุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุต เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้มิได้ถูกต้องวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย สำเร็จอิริยาบถอยู่ แต่อาสวะ 
ของผู้นั้นหมดสิ้นแล้ว เพราะเห็นด้วยปัญญา นี้เรียกว่า บุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุต 

บุคคลผู้เป็นกายสักขี เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ถูกต้องวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย สำเร็จอิริยาบถอยู่ ทั้งอาสวะบางอย่าง 
ของผู้นั้นก็หมดสิ้นแล้ว เพราะเห็นด้วยปัญญา นี้เรียกว่าบุคคลผู้เป็นกายสักขี 

บุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตะ เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ ฯลฯนี้ข้อปฏิบัติให้ถึง 
ความดับทุกข์ อนึ่งธรรมทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศแล้ว ผู้นั้นเห็นชัดด้วยปัญญา ดำเนิน 
ไปด้วยดีแล้วด้วยปัญญา อนึ่งอาสวะบางอย่างของผู้ทั้น ก็หมดสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญา 
นี้เรียกว่าบุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตะ 

บุคคลผู้เป็นสัทธาวิมุต เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ ฯลฯ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึง 
ความดับทุกข์ อนึ่งธรรมทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศ ผู้นั้นเห็นชัดด้วยปัญญา ดำเนินไปด้วยดี 
แล้วด้วยปัญญา อนึ่งอาสวะบางอย่างของผู้ทั้นก็หมดสิ้นแล้ว เพราะเห็นด้วยปัญญา แต่มิใช่ 
เหมือน บุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตะนี้เรียกว่า บุคคลผู้เป็นสัทธาวิมุต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 187 

บุคคลผู้เป็นธัมมานุสารี เป็นไฉน 

ปัญญันทรีย์ ของบุคคลใดผู้ปฏิบัติแล้ว เพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผล มีประมาณยิ่ง 
บุคคลนั้นย่อมอบรมอริยมรรคอันมีปัญญาเป็นตัวนำ มีปัญญาเป็นประธาน นี้เรียกว่า บุคคลผู้เป็น 
ธ'มมานุสารี บุคคลผู้ปฏิบัติแล้ว เพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผล ชื่อว , าธัมมานุสารี บุคคลผู้ตั้งแล้ว 
อยู่ในผล ชื่อว่าทิฏฐิปัตตะ 

บุคคลผู้เป็นสัทธานุสารี เป็นไฉน 

สัทธินทรีย์ ของบุคคลใดผู้ปฏิบัติ เพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผล มีประมาณยิ่ง บุคคลนั้น 
ย่อมอบรมอริยมรรค มีสัทธาเป็นตัวนำ มีสัทธาเป็นประธานนี้เรียกว่า บุคคลผู้เป็นสัทธานุสารี 
บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลชื่อว่าสัทธานุสารี บุคคลผู้ตั้งอยู่แล้วในผล ชื่อว่า 
สัทธาวิมุต 


นวกนิทเทส 
ทสกนึทเทส 
[บุคคล ๑๐ จำพวก] 

[๑๕๒] ความสำเร็จในกามาวจรภูมินี้ของพระอริยบุคคล ๕ จำพวกเหล่าไหน 

ความสำเร็จในกามาวจรภูมินี้ของพระอริยบุคคล ๕ จำพวก เหล่านี้คือ 

พระอริยะประเภทสัตตักข้ตตุปรมะ 

พระอริยะประเภทโกลังโกละ 

พระอริยะประเภทเอกพิชี 

พระอริยะประเภทสกทาคามี 

ผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในอัตภาพนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์ - หน้าที่ 188 

ความละอัตภาพในกามาวจรนี้ไปแล้วจึงสำเร็จของพระอริยบุคคล ๕ จำพวก 
เหล่าไหน 

ความละอัตภาพในกามาวจรนี้ไปแล้วจึงสำเร็จของพระอริยบุคคล ๕ จำพวกเหล่านี้คือ 
พระอริยะประเภทอันตราปรินิพพายี 
พระอริยะประเภทอุปหัจจปรินิพพาขี 
พระอริยะประเภทอสังขารปรินิพพาขี 
พระอริยะประเภทสสังขารปรินิพพาขี 
พระอริยะประเภทอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี 
ทสกนิทเทส จบ 

การบัญญัติจำพวกบุคคลของบุคคลทั้งหลาย ย่อมมีด้วยบัญญัติเพียงเท่านี้ 
ปคคลปัฌณัติปกรณ์ ฉภาณวาร จบ 




